
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated guerying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . google . com/ 



'S-r^ 



^r^ 



r 



^^^'/.i.y-Ä 



/ .-/■• "r:.;.J^:.. 



\jtijedbyG00gle 



Digiti2ed by LjOOQ IC 



r\ 



Oi/iT^Í.'^.l.f^Ä 




Digiti2ed by LnOOÇ IC 



yGoogle 



HELYNTION 



BYWYD HEN DEILIWR. 



Paech. W. REES, D.D. 



' Lluerpool : 

AlimálTWTD GAK I. yO0LKE8, 18, BBUN8WI0K 8TBBBT. 

1877. 

DigitizedbyL300gle 



a\-T 



>-2éVlV 




yGoogle 



BHAaYiyCÀDBODB. 



Atl ól i mi ysgrìfenu y gair Rhagymadrodd, nid oes 
genyf yr un Rhagymadrodd Vŵ umeud, ond cymaint a 
hyn : — Fy mod yn cyflwyno y llyfryn hwn o Hanes fj 
Myujyd (cynioysiad yr huon a ymddangosodd yn y Tyst 
^ynt) i sylw a derbyrUad poh Hbn Detliwr o fah 
pumtheng-mlwyddra-deugain ac uchcd drwy Oymru 
bónbaladry a phoh Teiliyír a phoh dyn arall, o ha opdmn 
hynag y 60, a ewyllysio ei brynu a thfdu am. dan», gan 
ddymuno iddynt ddifyrwch a budd wrth ei ddorllen. 

RHEN DEILIWR 



Mbhbfin 7, 1877. 

Digiti2ed by LjOOQ lC 



DigitizedbyG00gIe 



HELYNTION 

BYWYD HEN DEILIWR. 



Penod K 

Hen Deiliwr, a Hen Deiliwr o ganol gwlad ycwyf, 
yn arfer myned o dŷ i dŷ i gyflawni dyledswyddau 
fy ngalwedigaeth, ac felly wedi gweled llawer oV 
byd yma yn y cylch y bum i yn troi ynddo. Y mae 
gan deiliwr yn y wlad fwy o fantais i wybod dirgel- 
ion cymdeithas naç un crefFtwr arall. Ý maeV gòit 
yn gwneud ei waith ef ar aelwyd ei efail ei hun 
^artref ; a dyna v saer yntau, er ei fod yn myned o 
gwmpas o dŷ i dy fel y teiliwr, allan oV tŷ y mae o*n 
gwneud ei waith ; ond y maeV teiliwr gvdaV teulu 
i mewn — ^yn nghymdeithas y gwragedd aT merched, 
yn gweled pob snaic, ac yn clywed pob gair g 
ddywedir, ac fe ddylai ef fod yn dipyn o philoso^her 
go lew yn hanes y natur ddynol, yn ol y manteision ' 
a rydd ei alwedigaeth iddo. 

ónd dylwn ddweyd i chwi fy mod yn ddiweddai 
wedi retìrio oddiwrth y nodwydd, a'i rhoi hi aV sis- 
wrn, a'r labwt, a*r bwtcin, a hojl ofiFerynau y greíFt, 
i gadw. Ni choeliech chwi ddim mor chwith oedg 
gen)rf feddwl fy mod yn gadael yr hen greíFt, pai> 
oedd wn yn diosg fy arfog^eth, ac yn ei rhoddi i gadw 
am byth. Methais 3^n deg ag atal tori alian i wylo— 
* Wel, hen g^mideitmon fy mywyd,* meddwn, ^dym^ 
y dyddlwedi dyfod i ni ymadael â*n gily.dd. Dyma. 
dymhor ein cydymdeithio wedi dyfäi i ben. Troç 
ddeng mlynedd a deugain y buom gyda'n ^lyd4| 
ond wele yr amser maith hwn wedi myned heìbio— - . 

•' DigitifedbyLjOOgle 



í) Bywyd Hen JÜeiltwr» 

wedi myned heibio ! Nid y w ond fel ddoe gen^rf 
feddwl am y diwrnod pan aethum yn hogyn deuddeg 
oed yn brentis at Huw Prys, Tan y Wal, er fod mwy 
jia haner cant o flynyddoedd er hyny. Cei di, y 
nodwydd, gysgu yn dy bincws o hyn allan. Llawer 
cenedlaeth o nodwyddau a dreuliwyd ymaith yn fy 
llaw er pan ymaflais yn y gyntaf hyd, tydi, yr olaf. 
Gwisgodd aml i siswrn allan hefyd, o'r un cyntaf 
byd y diweddaf ; ond chwychwi, yr wydd aV labwt, 
a ddaliasoch ati oV dechreu hyd y diwedd ; cludais 
chwi dan fy nghesail o dŷ i dŷ drwyV broydd hyd 
yr hoU flynyddoedd hyny. Ni syrthiasom allan â*n 
gilydd erioed, ond rhaid i ni ymadael â*n gilydd yn awr 
Yr ydwyf fi wedi myned yn rhy hen ac yn rhy gar- 
bwl i ddal ati yn hwy, a rhaid i bobol y dyddiau yma 
gael dyn ifanc o deiliwr, yn deall y cut aV fFasiwn^ 
siwr ; ni thâl hen greíftwr fel y fi ddim yn y byd 
ganddynt, fel y mae nhw ífola, druain. Wel, wel, hen 
gymdeithion fy mywyd, mi a'ch cadwaf yn barchus 
tra byddwyf fyw, ac mi gymera ofal na chaifF yr un 
teiliwr arall gyífwrdd â chwi byth. Gorphwyswch 
mewn heddwch.* Fel yna y bum yn traethu uwch 
eu penau wedi i mi eu gosod yn y bocs i gadw, ac 
yn wir nid ychydig o ddagrau a ollyngais i*w hen- 
einio cyn cau arnynt ; ac, a dweyd y gwir i chwi, 
yr wyf yn cael gwaith peidio wylo y fynud yma 
wrth ysgrifenu yr adgofion hyn. Chwerthin am fy 
mhen i fel íFwl a wna Uawer un, hwyrach, wrth 
ddarllen peth fel hyn. Wel, chwarddan nhwthe^ 
nid yw o bwys genyf fi ; wylo sydd ar y nghalon i^ 
beth bynag. Y mae Adgonon Bywyd èen Deiliwr 
profiadol yn bethau difrifol a dyddorol iawn, yn siwr 
1 chwi — ^iddo ef ei hun, beth oynag. Teiliwr yn y 
wlad wyf yn feddwl, cofiwch, ni ŵyr teilwriaid y 
trelydd ddim yn y byd am dani. 

Cfyn myn'd yn mlaen ymhellach, goddefwch i mi 
daweyd nad yw y Teiliwr yn cael y parch ddylai fo 
gael yn y byd yma — ^yn ein byd ni yn Nghymru^ 

DigitodbyLaOOgle 



I ' Bÿwÿd Hen Deiliwr. 7 

beth bynag. Gobeithio fod pobol bydoedd eraiU, 
nea ranau eraiU oV byd hwn, yn gallach yn y peth 
yma o leia' nag ydyw^n pobl ni. Os bydd rhywun 
salach na4 gilydd mewn ardal, * yr hen deiliwr tila/ 
meddant am dano ; * tydio^n ffit i ddim byd ond i 
fod yn wr bonheddig, neu deiliwr, neu berson ; * * yn 
deiliwr y dylase fo fod ; * a geiriau cyffelyb gly wais 
i ganwaith, fel pe baiV teiliwr yn rhyw salach stwff 
na rhyw greadur arall. Yr w)rf fi, yn enw yr holl 
frawdoliaeth deilwraidd trwy Gymru aV byd, yn 
protestìo yn erbyn pob syniad oV fath yna. Yr wyf 
yn cofio'n dda, yn amser rhyfel Bonaparte, làwer 
blwyddyn yn ol bellach, i lencyn o*n hardal, a elwid 
Huwcyn y Teiliwr, enlistìo i'r fyddin, a mawr òedd 
y son aV synu at y peth — teiliwr yn myned yn 
sowldiwr ! Gly wodd neb erioed son am y fath beth ! 
A meddai un coeglanc, * Mae hi wedi myn'd iV pen 
ar Boni druan rwan, mi fydd Huwcyn y Teiliwr yn 
siwr o roi pwyth iddo fo, cyn sicred a'i fod o yn Boni ; 
a synwn i ddim na ladde fo bob Ffrencyn o honyn 
nhw cyn y daw o yn ei ol. Mae o wedi myned a 
gwerth coron o nodwyddau yn ei boced i wnio*u 
crwyn nhw.' * Spike y burgyn,* chwedl yr hen 
Berson Llwyd, oedd hynyna i gyd. Ond a4 chym- 
eryd hi ar y tir yna rwan, mi fentrwn i fyn'd a 
byddin o ddeng mil o deilwriaid iV maes yn erbyn 
deng mil o unrhyw ddosbarth arall o ddynion, ac yr 
wyf yn o siwr y curem hwy hefyd. 

Peth arall, beth a ddeuai oV byd heb y Teiliwr ^ 
Onid efe sy'n gwisgoV byd â dillad ? fiyd noeth, 
llwm, barbaraidd, fyddaiV byd yma heb Deiliwr. 
Beth fyddai deunydd dillad o werth heb y dilledydd ? 
Ni fyddaí ond ynfydrwydd i chwi fyn*d â chorn o 
frethyn iV efail at y gôf, nac i siop y saer, chwi 
wyddoch o'r gore. i Teiliwr sydd yn harddu, yn 
cyrìhesu, ac yn coethi'r byd ; ei swydd ef mewn 
gwirionedd yw yr un bwysicaf a gwerthfawrocaf oV 
cwbL Mèwn gaîr, y mae y Teiliwr yn anhebgorol 

DigitizedbyL300gle 



8 Bjfwyd Hpi DeUii^r. 

i fywyd a chysuron cymdeithas, a dylai gael pob 
parch ac anrhydedd gan gymdeithas, ac nid ei ddir- 
mygu fel bod israddol. Yr wyf wedi teimlo awydd 
lawer gwaith i sefyll i fynu dros urdd anrhydeddus 
y nodwydd. 



Penod II. 

Yr oeddwn yn gweled er's blynyddau Hen Ffarmwr, 
a Hen Ddyrnwr, a Hen Banwr, a Hen Wehydd, a 
hen bobpeth, yn tori ffigiwr hyd y papurau yma, 
minau a dybiais fod Hen Deiliwr mor deilwng aV 
un hen ohonynt o gael y fraint i draethu ei feddwl, 
a dyna barodd imi dori trwyddi hi. 

Mi a ddywedais oV blaen fy mod wedi *Troi y 
deiliwraeth, hyny feddai 'nèalltwriaeth, oV neilldu,' 
hyny yw, yr hyn a feddai fy nealltwriaeth gelfydd- 
ydof. Ond na thybiwch fy mod wedi gwneud digon 
oddiwrth lafur y nodwydd i'm cynal am yr ychydig 
a all fod yn weddiU o'm by wyd ; na, na, nid oes fáwr 
o obaith i deiHwr yn Nghymru, druan, allu gwneud 
dim mwy na chael deupen Uinyn by woliaeth dlawd 
at eu gilydd, ryw fodd. Mi a fum wrthi'n ddiwyd, 
fel y crybwyllais, yn gyru ac yn tynu y nodwydd am 
dros ddeng mlynedd a deugain, ac yr wyf yn barnu 
y n gydwybodol fy mod wedi tori digon o frethy n , a 
ffustion, a gwlanen, a chalico, i wneud cyfar dros 
wyneb y Ueuad, beth bynag ; ac imi bwytho cymaint 
o edef, a thwist, a sidan, ag a wnai bellen gymaint a 
Moel Siabod, pe cawsai'r cwbl ei ddirwyn efo^'i gilydd; 
2i,^x cwbl am dâl bychan iawn. Fç drefnodd rhaglun- 
iaeth imi wraig syber, ofalus, a chynil. Yr oedd hi, 
ac y mae hi eto, yn cadw tipyn p siop fechan yn y 
pentref, a thrwy ei Uafur hi a minau,dyg^sonj deulu 
o bump o bíant i fynu heb erioed geisio elusen plẁyf; 
bu yn ddigon tyn arnom lawer gwaith, pnd.daéthom 
trwyddi ; ac y mae ein siopan fechan yn cady yr 

DigitizedbyL300gle 



Bytoyd Hen DeiRwr, 9 

hen wraig a minau yn ein henaint yn lled gryno, ac, 
a dweyd y gwir, )rr ydym yn Ued glyd a chysurus 
ein hamgylchiadau yn bresenol. 

Ychydig o adgoìon fy mywyd oeddwn yn fwriadu 
ysgrifenu, a gall yr hyn sydd genyf i V draethu fod o 
ryw addysg a difyrwch i ambell deiliwr ar fy ol. Y 
mae cyfnewidiad mawr wedi cymeryd lle yn y byd 
teilwrol, fel y sylwais oV blaen, fel pob byd arall, er 
pan wyf fi yn cofio, yn enwedig yn Nghymru. Nid 
oes fiawr o weithio o dŷ i dỳ fel fyddai er's talwm. 
Dygir y gwaith at y teiliwr yn awr, yn lle y teiliwr 
at y gwaith, felly nid yw teilwriaid y dyddiau hyn yn 
meddu cystal manteision i adnabod y byd ag oedd 
gan deilwriaid y dyddiau gynt. Ond yr oedd iV 
manteision hyny eu hanfanteision cysylltiedig, aV 
un modd y mae iV anfanteision presenol eu man- 
teision. Yr oedd y teiliwr y pryd hyny, mae*n wir, 
yn cael cyfleusdra i weled ac adnabod dull y byd — 
nodweddaii gwahanol i sonau a theuluoedd, a chlyw- 
ed pob newydd a phob cyfrinach, a barnau pobol am 
^ gilydd trwy holl gylchoedd ei symudiadau teilwr- 
aidd. Ond wedi'r cwbl gwybodaeth isel iawn oedd 
y gyfiryw wybodaeth, a gallai pob teiliwr ystyriol 
ídweyd am dani, * Y neb a chwanego y wybodaeth 
hon, a chwanega ofid.' Yr oedd yn fywyd profedig- 
aethus iawn hefyd, canys holid y teiliwr bron yn 
mhob tŷ am hanes y cymdogion, ac os byddai dau 
gymydog wedi digwydd syrthio allan â'u gilydd, ty- 
walltai gwragedd y naiU dŷ a'r llall y cwbl a fyddai 
ganddynt iV ddweyd am eu gilydd i glustiau'r 
teiliwr pan ai i*w tai i weithio, a disgwyliai'r naiU 
aV Uall iddo redeg yr un íFordd a hwy i redeg eu 
gilydd i lawr. Byddai raid heddyw yn y Tŷ Cerig 
redeg pobol Tan y Graig i lawr, 9 foru hwyrach yn 
Tan V Graig byddai raid iddo droi ei dôn, a Iladd ar 
bobol ŷ Tŷ Ceríg, ac os na chytunai i wneud felly yn 
y ddau dŷ, ni chai ond wyneb surllyd a by wiolaeth 
wael yn y naill a'r llaU tra fyddai yno. Yn sicr i 

DigitizedbyL300gle 



10 Byyjyd Hen Deiliwr. 

chwi sefyllfá bwysig a pheryglus iawn oedd sefyllfa 
y teiliwr yn y dyddiau hyny ; sefyllfa oedd yn gofyn 
llawer iawn o ofal, gochelgarwch, a doethineb, i gadw 
ei droed o'r fagl a'i ben o*r cebystr. Efe oedd y dyn 
pwysicaf yn ei ardal mewn gwirionedd. Byddai 
heddwch y cymdogaethau yn dibynu mwy arno ef 
nag ar un dyn arall yn y fro. Yr oedd yn cael 
mwy o gyfleusderau i chwythu tân cynenau, os dew- 
isai, nac un dyn arall ; neu ynte i daflu dwfr arno 
i^v ddiffbddi. Caf achlysuron wrth fyned yn mlaen 
i ddangos engreifftiau o hyn. Mae teilwriaid y 
dyddiau presenol yn Nghymru, oddieithr mewn am- 
bell i ardal fynyddig, hwyrach, yn rhyddion oddiwrth 
y profedigaethau hyn, a dylent fod yn ddiolchgar an> 
hyn ar y eyfan. Ond wediV cwbl, y mae*n chwith- 
dod i feddwl fod hen ddefod ac arfer gwlad er dyddiau 
Brochwel Ysgythrog, os nad er dyddiau Abraham, 
yn cael ei rhoi heibio ; ond myn'd heibio y mae dull 
y byd hwn yn ei agweddau teilwraidd fel pethau 
eraiU. O'm rhan i, yr wyf yn cyfaddef bod yn well 
gan i yr hen fyd aV hen bethau fel yr oeddynt pan 
oeddwn i'n llanc, cyn y railways a llawer o bethau 
eraill sy'n cael eu canmol fel diwygiadau, na'r byd 
drwg presenol, canmolwch chwi faint a fynoch arno 
fo. Os ant ymlaen efo'u diwygiadau y deugain 
mlynedd nesaf fel y deugain diweíddaf, mi fyddant 
wedi diwygio pob peth i ddistryw yr wyf fi yn ofni> 



Penod III. 

Yr oedd Huw Prys yn y bumed flwyddyn ar hugain 
o'i deilwriaeth pan aethum i ato yn brentis ; ac felly 
yr oedd wedi gweled a dysgu a phrofi cryn lawer o'r 
pethau aberthynent iddyledswyddau swyddahelynt- 
'ion bywyd teiliwr yn y wlad. Nid oedd Huw yn 
írhyw lawer o beth fel dyn, nac fel teiliwr ; ond ýr 
'oedd )m meddu gradd dda o synw'yr cyffredin — ^yn 

DigitizedbyL300gle 



Bywgd Hen Deiliwr» 11 

ddyn distaw a thawel, sobr a gonest, a hynod o 
ddiwyd yn ei alwedigaeth. Yr oedd hefyd yn 
adnabod y byd, — sef y byd yr oedd efe yn byw ac 
yn troi ynddo, yn Ued dda. Meddai farn go gywir, 
debygaf, am bob teulu y byddai yn cyniwair drwy eu 
plith ; ond cadwai ei feddwl a4 farn yn gyfrinach 
iddo ei hun ; rhoddai ambell i awgrym yn achlysurol 
am y naill deulu aV llall, ond yn bur gynil a goch- 
elgar ; a thrwy y gochelgarwch hwn, gwaredodd ei 
hun fel iwrch o law yr heiliwr, rhag bod yn gyfranog 
mewn llawer cynhen ac ymryson a ddigwyddent yn 
awr a phryd arall rhwng teuluoedd o fewn cylch 
gweinidogaeth ei nodwydd. * Teiliwr yr Ä//aV mùs ^ 
y gelwid ef yn gyfFredin. G wnai ambell bâr o ddillad 
i ffitio iV dim, fel y dywedai y bobl, ac antbell i un 
arall yn bur annghelfydd ac afluniaidd. Y clos pen 
glin a wisgid gan bawb — yn hen ac ieuanc, yn 
gyfoethog a thlawd, yn y dyddiau hyny, a hynod o 
aníFortunusoedd Huwynsaerniaeth clos — teilwriaeth 
ddylaswn i ddweyd. Byddai pob un yn mron naill 
ai yn rhy dýn, neu yn rhy lac, yn y glin ; weithiau 
yn Uawer rhy hir, a byddai raid iddo naill ai cyfyngu 
neu eangu, cwtogineu estyn, gliniau y rhan fwyaf o 
glosau ar ol eu gwneud. Cyfeiliornai iV naill ochr 
a*r llall bob yn ail agos yn wastad ; wedi gwneud un 
yn rhyw gyfyng, cymerai ofal y tro nesaf i wneud y 
clos yn ddigon helaeth, a byddai y pryder aV gofal 
hwnw yn ei yru ar gyfeiliorn yr ochr hono. Cafodd 
ei ddwrdio yn chwerw, druan, lawer gwaith, oblegid 
ei gyfeiliornadau hyn. Byddai yn ddrwg gan f\r 
nghalon drosto dan y triniaethau hyny ; teimlai ÌT 
byw oddiwrthynt. Ar ol caeí sgwrfa felly, ni ddyw- 
edai un gair wrthyf ar y fFordd wrth fyned tuag adref 
yn yr hwyr. Cerddai â*i wyneb tuaV llawr, gan 
ocheneidio yn llwythog. Pan ddigwyddai iddo- 
wneud clos i íEtio,. ac i foddio ei berchenog, teimlai 
yntau yn Uon'd ei glos o deiliwr, a byddai gan 
laweaed aV gog ar y gainc. Ond ei aníFawd, druan^ 

DigitizedbyL300gle 



12 Bywÿâ Bm R^di^er. 

oedd fod y miss yn digwydd yn fynychach naV Äfm 
yn ngwneuthuríad y dilledyn hwnw yn neillduol 
Ço£ genyf yn mhen cua dwy ílynedd wedi i mi fynec 
ato yn brentis, ein bod yn gweithio mewn tŷ fiarnc 
lJ[e yr oedd tri neu bedwar o fechgyn o'r deuddeg i'i 
deunaw oed. Gwnaed dillad y mab hynaf yn gynta 
—coat o frethyn cartref, a gwasgod o stwfiFtŷ, a chlos 
worstedcord, Wrth ffitio y diilad, cafwyd fod gliniai: 
y clos yn llawer rhy hir a rhy heíaeth, fel y bu raic 
datod y gwaith, a phario, a chwtogi liawer iawn arno J 
ac nid oedd fawr o lun arno wcâi hyny. Y nesaX| 
ydoedd hoglanc tuag un-ar-bumtheg oed, ac unj 
tafodog trahaus oedd hwnw. Ar ol gorphen eij 
ddillad, gaiwyd arno yntau i'w gwîsgo ; ac och î yr 
pedd gliniau ei glos yn rhy g^yng iddo o lawer. 
Cafodd Huw drafFerth enbyd i gau y botymau ; ac 
ar ol gorphen yj'ob^ — * Mi neith hwn glos da iawn 
— mi ddaw allan wrth ei wisgo,*ebefe ; ondyr oedd 
y bachgen yn achwyn yn dost fod ei liniau a'i goesau 
yn cyffio. Aeth allan yn y man, a cheisiai redeg a 
neidio er mwyn stretshio gliniauV clos ; ac yn yr 
ymdrech, tafiodd un o fotymau y glin ymaith oddiar 
y soced ; rhedodd yn ol i r tỳ i adrodd yr helynt : — 

* Yr oeddwn ar Gae 'r Sgubor,' meddai, * ac wrth i 
mi geisio rhedeg, mi daflodd y botwm canol yma, 
welwch chwi, fel ergyd o wn, a mi hitiodd Robin 
Goch oedd yn digwydd bod o fewn seith-lath neu 
wyth i mi yn ei ben, ac mi lladdodd o ar y spot ! ' 

* Taw a dweyd anwiredd,' meddai ei fam wrtho. 
^ Tydio ddim yn anwiredd,' meddai*r bachgen, * canys 
pytase Robin Goch, neu ry w dderynarall y ncael ergyd 
y botwm yn ei ben, mi fuasai'n ddigon sicr o'i ladd !' 
Ar hyny, daeth y gŵr Vx tŷ, — * Ni wn i beth a wnawn 
i'r oen llyweth ene,' eb efe ; * mae o'n tori îV ardd o 
hyd, ac yn difetha pobpeth sydd yna.' ^ Mi ddeuda 
ì chwi be newch cfawi iddo fo, nhad,' ebe y bachgen, 
•*gnewch i Huw neud cios iddo fo ; mi wranta i y 
gwneiff Huw lÌD.dpricb iddo £c^, nad eiif o ddim yn 

DigitodbyLaOOgle 



Bywyd Hen DdUwr. 1& 

iwdd dros ^rr un gwyrch wedi hyny.' Yr oedd 
eiriau sarhaus y bachgen yn brathu Huw fel cleddyf, 
c yn enwedig chwerthin y teulu am ben flraethineb- 
r hogya. Methodd a dal y driniaeth ; neidiodd i 
iwr oddiar y bwrdd, ac aeth allan, a bu enyd hir heb* 
dychwelyd. Yr oedd Huw yn feistr ar y rhan fwyaf 
t deilwriaid y wlad am wneud coat^ ac yr oedd yn cael 
•nw a chlod am hyny trwy y fro. Anaml y methai 
[ydaV dilledyn hwn fel y llall ; ac yr oedd yn falch; 
)hono ei hun ar y cyfrif hwnw. 

Yr wyf yn cofio un tro go ddigrif a ddigwyddodd 
^n achos coat 3, wnaethai Huw i lanc yn y gymydog- 
leth, yr hwn oedd â chrwb ar ei wàr, ac un pur an- 
lawdd i'r teiliwr ei foddio.ydoedd, yn enŵedig ar 
^oat Wedi gorphen y g'oat, tarawodd y llaiíc hi am 
lano, ac wedi ymdeimlo âg ef ei hun ynddi am enyd, 
lechreuodd feirniadu arni : * Ni thâl hon ddim byd/ 
ẁ efe, 'n surllyd, * P'am na thâl hi ?* gofynai Huw 
yn sychlyd. * Tydi hi ddim yn debyg i jfwat sut yn 
y byd/ ebe'r Uanc. * Tebyg i beth ydi hi ?* meddai 
Huw. * Tebyg i sach, am a wn i,* atebai^ llall. 
Mae hi cystal cwat fu erioed ar dy gefn di, ac yn 
ilawer rhy dda i dy fath dî,' ebeV teiliwr ; * Mi 'naeth- 
wn 'i gwell hi fy hun oV haner ; mae hi yn rhy dýn 
im y wàr,' meddai*r llall. * Ar dy wàr di maeV bai,' 
ìbe Huw, * mi gneis i hi i ateb i'r hyn a ddyle gwàr 
'od, ac os nad ydi hi'n ffitio dy wàr di, toes gen i 
iioV help.' Tynodd y Uanc y goat^ a thoflodd hi at 
Híuw *n ddigofus, * Rhaid i chi ei haltro hi i mi,* eb 
ífe, 'onide ro i moni byth am danaf.* * Dos di a 
ly wàr i'w altro/ ebe Huw. Gwylltiodd y bachgen 
m aruthr a heriai Huw i fyned allan i ymladd âg ef. 
iTroedd mor annioddefol iddoef i'rTeiliwrfeirniadu 
ir d wàr ef, ac oedd i Huw ei gly wed yntau yn beio 
ir deilwriaeth y g^oat Cafwyd tipin o waith i 
Krswadio'r ddau i beidio ymladd, a digon tebyg ped 
Lethai yn frwydr rhyngdd)mt mai y Uanc a gawsai y 
n<^aethaf, canys buasai Huw yn gryn ymladdwr yo- 
iyddiau ei ieuenctyd. o,.t.e..yL,oogie 



14 Bywyd Ihn DeiHw^. 

Pan aethum ato yn brentis, traddododd siars ddi- 
frifol i mi ar fy nyledswyddau. * Cofia di nad wyt tî 
<idim i siarad yn y tai, ond ateb yr hyn a ofynir i ti. 
Paid byth a gwthio dy big i fewn í nn stori ; a phaid 
a chyraeryd arnat dy fod yn gwr n 'o ar ddim fydd 
yn cael ei siarad gan y teulu. Paid byth a chario 
clcps o'r naill dŷ Vt llall ; gollwng bob peth felly i 
îiiewn trwy un glust ac aílan trwy^ llall. Paid byth 
ag edrych yn sur ar y bwyd roir o dy flaen di,* a 
llawer o gynghorion buddiol cyffelyb a gefais gan- 
■ddo. * Cofià diV pethau yna,* meddai, * er dy fwyn 
dy hun. Mae Teiliwr yn gwneud ei garitor yn y 
wlad yn nyddiau ei brentisiaeth : os ymddygaV 
bachgen yn gall a distaw, mi gaiff barch ac yniddir- 
ied pobl pan ddelo'n ddyn.* Gallaswn adrodd cryn 
lawer am Huw ; y mae yntau wedi myned i ffordd yr 
holl Deilwriaid er's Uawer blwyddyn bellach. Hedd- 
wch iV Iwch. Dylaswn grybwyll fod Huw yn pro- 
ffesu crefydd amryw flynyddoedd cyn marw, a phob 
arwyddion ei fod yn ddyn da. 



Penod IV. 



Rhoddais i chwi yn niwedd y Benod oV blaen gopi 
o'r gyfraith a-r gorchymynion a gawswn gan Huw 
Prys ar ddechreu gyrfa fy mhrentisiaeth, a than y 
ddeddf hono y bum i byw hyd ddiwedd y tymhor 
h wn w o*m hoes. Yr wyf y n medd wl y gallaf dd weyd 
ddarfod imi gadw y gyfraith hono beth bynag i gyd 
oll, heb ballu mewn un pwnc. Na, yn wir, fe ddi- 
gwyddodd imi led lithro dipyn unwaith, fel y caf 
ddangos yn union. Profais mai cyfraith dda oedd 
cyfraith Huw. ac nid wyf yn anmheu na bu cofio am 
dani yn fuddiol imi mewn llawer amgylchiad ; ac y 
mae genyf barch i goffadwriaeth yr hen ddeddfwr 
byd heddyw. Nid oedd yn orchwyl mor anliawud 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hm Deiliwr. 15 

imi gydymfFurfio â llythyren ac yspryd cyfraith Huw 
ag a fuasai i lawer un hwyrach, canys yr oeddwn 
o duedd daweidog a gochelgar yn naturiol. Ond 
dywedais ddarfod imi droseddu i ryw fesur un tro ; 
ac fel hyn y bu. Yr oedd dau fFermdy cyfagos i'w 
gilydd, i'r rhai yr arferaify meistr weithio, a elwid 
Tanybryn a Than'rallt. Digwyddodd unwaith i*r 
ddau deulu syrthio allan â'u gilydd, a mawr oedd y 
gynhen rhyngddynt. Cymerai y cymdogion o'u 
hamgylch ran yn yr ymrafael, rhai gydag un, a rhai 
gyda'r llall, nes cerddodd efFaith y gynhen trwy hoU 
deuluoedd yr ardal. Yn nghanol y fFrwgwd, daeth 
galwad am wasanaeth y nodwydd yn Tanybryn yn 
nghyntaf ; ac yn fuan wedi hyny yn Tan*rallt. Nid 
oald gan Huw fawr o flas i fyned iV un o*r ddau dŷ 
yn nyddiau'r gynhen, canys gwyddai y ceisid ei hudo 
i ddweyd ei feddwl am dani yn y naiU dŷ a*r llalL 
Wel, i Tanybryn yr aethom, ac nid hir y buom heb 
glywed cyfeiriadau at yr helynt, ond ni chymerai 
Huw arno ei fod yn deall dim ot awgrymiadau hyny ; 
taflai ryw air i mewn digon pell oddiwrth y mater, i 
geisio newid y stori. Torodd y wraig ato yn union- 
gyrch oV diwedd, — ' Chwi glywsoch am yr helyntsy 
rhyngom ni a phobl Tan-rallt, Huw — ond o ran hyny 
pwy sy heb gly wed ? ' ebe hi. * Do, mi gly wais ry w- 
beth,' ebe Huw, * ond nid y w yn perthyn dim i'm 
bisnes i i holi na siarad yn nghylch pethau o'rfath.' 
' Ho, felly ,' ebe y wraig, * yr ydych yn bur wahanol 
i deilwriaid yn gyfifredin ynte — rhai go lew am stori \ 
fyddant hwy yn cael eu cyfrif yn wastad.' * Hwyrach : 
hyny,' ebe Huw, * ond ni chlywsoch chwi ddim fy mod 
i wedi ymyraeth â bwti neb erioed, ac ni chlywch chwi 
ddim byth chwaith, trwy gymhorth.' Yr oedd Huw. , 
erbyn hyn yn dechreu twjrmno peth, ac yn pwytho 
arni hi bumtheg yn y dwsin, pwythai yn gjrflymach 
lawer iawn pan y byddai ei dymher wâi c^ŵoi* 
Deallodd y wraig nad oedd Huw ddim am ddal genau , 
y sach iddi ì dywallt ei chelanedd. Yn union ar 

DigitizedbyL300gle 



16 Bywyd Hen Deitiwr. 

hyny, dyraa un oV bechgyn yn dyfod i'r tŷ af redeg-y 
ac yn gwaeddi, * 0» mam ! mam ! mae ci Tan'rallt 
wedi cnoi clust yr hwch faẅr yn shags gwylltion ; 
mae hi yn gwaedu na welsoch chwi Vioed fath beth/ 

* Yn mh'le yr oedd yr hwch ?' gofynaiV fam. * Ar y 
ffordd rhyngoch a ThanVallt/ ebe y bachgyn. * TJn 
ohonynt ddarfu anos y ci Vr hwch, mae'n hawdd 
deall/ ebeV fam. * le mi glywais un ai Wil ai Sionyn 
^dau o feibion TanVallt) yn gwneud/ ebeV bachgen. 
Mawr fu y son a'r siarad am glust yr hwch, a chi a 
theulu TanVallt, yn y tŷ ar ol hyny. 

Yr wythnos ganlynol aethom i Tan Vallt. Os drwg- 
cynt, gwaeth gwed'yn. Yr oedd y ddawn i lefaru â 
thafodau cynefin a dyeithr i berffeithrwydd yn 
ngwraig Tan*rallt. Tywalltai lifeiriant o einau allan 
yn ddidor-ddiderfyn oV bore gwyn tan y nos Byddai 
tafod y wraig a nodwydd y teiliwr yn canlyn eu gîl- 
ydd ; po cyflymaf y llefarai hi, prysuraf i gyd y 
gẁeithiai ei nodwydd yntau, a rhoddai * hys * gyda 
phob pwyth, megis trwy ei ddanedd. * I beV ydach 
chi^n hisian fel ceiliogwydd yn wastad pan fyddâ i'n 
siarad, Huw ? ebe hi un tro. * I ddal pen stori îV 
wydd,* ebe Huw. Chwarddodd y wraig yn hearty 
ar hyny, canys yr oedd tipyn o natur dda ynddi hi 
wediV cwbl. 

Nid hir y bu cyn iddi droi at storiV gynhen, — 

* Chwi a fuoch yn Tanybryn yr wythnos ddiweddaf, 
Huw, yr wyf yn deall,' ebe hi. * Do,* atebai Huw yn 
lled gwta, gan ddechreu prysuro'r nodwydd. * Chwi 
glywsoch ddigon o ladd ärnom ni yno/ meddai hi. 

* Fyddaf fi ddim yn clywed pethau felly 'n amser,* 
meddai Hu w. * Ddim yn clyẃed ! Sut y gellwch chî 
beidio clywed ? Ond tydy'n nhw yn lladd arnom ríi 
wrth baẃb ; ac yn dweyd celẃyddau fwy na mwy/ 

* Ôs byddaf fi 'n clÿwed cym*dogion yn lladd ar eu 
gîlydd; goUẁng pethau felly i niewn trwy un glüst ac 
aHarl tfẃÿV llall rhàg eu bláen y byddaf fi/ ebe y 
Teiliwr. Yr oedd vr vmadrod^djjn^j?^A^g o ddiar- 



^ÿWhd IJen reíli^r. 17 

hebion Huw. * Na yn wir, deudwch i mî'n onest 
rwan, be oedd pobol Tanybryn yn ddweyd ara 
danora ni ?' ebey wraig drachefn, gan wisgo ei gwên 
fwyaf hudol. * Pe buaswn wedi cly wed y bobl yn 
dweyd rhywbetl? yn ddrwg am danoch, 5^ wyf yn 
meddwl y buasai yn gallach ac yn onestach i mi 
gadw hyny i mi fy hun,' ebe Huw. * O rwy'n gweled,' 
ebe y wraig, * y*ch bod chi^n cymVyd 'u parti nhw.' 
' Nac wyf fi yn cymVyd parti'r naill naV UalJ o hon- 
och/ ebe Huw, dan hysian a phwytho ei oreu glas. 
Gairsech feUdwl fod gwreichion yn neidio oV nod^ 
wydd gan mor gyflymed yr oedd yn ei gwthio trwy y 
brethyn. Ond dal i ymosod arno wnai y wraig. Ó*r 
diwedd, neidiodd Huw i lawr oddiar ben y bwrdd, 
ac aeth allan am dro. Daeth y wraig ataf finau gyda 
gwên siriol, ac meddai hi, * Dywed di i mi, fy mach- 
gen i, beth oedd pobol Tanybryn yn ddweyd ara 
danom ni pan oeddych yno ? Mi gei di rywbeth gen 
i os deydi di, cei'n wir.* Wel, dyna awr y brofeclig- 
aeth wedi dyfod. Ni wyddwn yny byd beth a wnawn, 
' Chlywais i monyn nhw yn deyd dim byd ara danoch 
chi, imi gofio,* ebe fi. * Taw a dweyd an wiredd, beth 
bynag/ ebe hithau, * mi wn i well pethau na hyny.' 
' Ycwbl glwais i nhw^n ddeyd,' ebe fi, * oedd fod eich 
ci chwi wedi cnoi clust yr hwch yn arw iawn ryw 
ddiwrnod.* * Wel, be oeddynt yn ddweyd am hyny. 
— dweyd mai un o honom ni oedd wedi gyruV ci, 
mi wranta.' * Na ^does gen i ddira co am hyny/ 
meddwn inau. Ar hyny daeth fy meistr yn ei ol. 
' Wel, Huw, beth V oeddech chi^n ceisio gwadu na 
chlowsoch chi mo bobol Tanybryn yn lladd arnora 
ai? Mae^r bachgen yma yn llawer amgenach na chi, 
mae o wedi cyfaddeV gwir wrtha i rwan.' Taflodd 
meistr olwg ddigòfus ofnadwy arnaf, nes oeddwn 
yn crynu trwyddof. * Be ddwedodd o ? ' gofynai. 
' Dweyd 'u bod nhw yn lladd arnom ni o hyd ono,' 
atebaiV wraig. * Na ddy wedais i ddim oV fath beth, 
yn wir,' atebwn inau, * y cwbi a ddeudais i oedd eu 

^ DigitizedbyL300gle 



18 -tiywyd Hm Ddliwr. 

bod nhw yn lladd ar eich ci chi am gnoi clust eu 
hwch nhw.' * Wel ie, dyna hi/ ebe'r wraig, * ni 
waeth gen i iddyn nhw ladd arna i na lladd ar fy 
nghi i — "os perchwch chi fi perchwch fy nghi/' 
medd yr hen air, ac mae o*n reit gwir hefyd.' * Do, 
mi glywais inau un oV f Unt yn dweyd wrth ei fam 
un diwrnod fod ci Tan'rallt wedi cnoi clust yr hwch/ 
ebe Huw, ' a toedd fawr o niwed yn hyny, 'does 
bosib.* • Fawr o niwed yn wir I * ebe'r wraig, * rwy'n 
siwr tae ni yn cael clweä y cwbwl bod ono lawer o 
niwed,' Yna aeth at y ci oedd yn gorwedd ar yr 
aelwyd, a dechreuodd ei bratio— *Vdyn nhw*n lladd 
arnat ti ngwas gwirion i, — *r wyt ti*n llawer callach 
a phurach na'r un o honyn nhw, — cno di glust eu 
hwch nhw eto, a'u clustie nhwythe hefyd os cei di 
afael arnyn nhw,* a Uawer o bethau cyffelyb a ddy- 
wedodd hi wrth y ci. Cefais wers galed am droseddu 
ei gyfraith gan Huw wrth fyned adref y noson hono. 
Nid oedd wiw imi ddadleu nad oeddwn wedi troseddu 
dim mewn gwirionedd, imi grybwyll am y ci a'r hwch 
yn unig, nad oedd dim niwed yn hyny. * Toedd dim 
achos i ti son am gi na mochyn,' meddai Huw. ^ Os 
byth y ceisir genyt ti eto ddeyd chwedle, dywed fy 
mod 1 wedi dy roi di dan dy warnin* na ddwedot ti*r 
un gair, mai dy droi di i ífwrdd yn union a wna i, os 
clywa i y fath beth am danat ti ; mi gei lonydd felly, 
ond os dechreui di ddeyd rhywbeth unwaith, wyddos 
ti ar y ddaear y'mhle dibeni di. Mi'th dynan di oV 
naiU beth iV llall, wedi cael y fantais unwaith. Does 
wybod yn y byd beth fuaset ti*n ddeyd wrth y wraig 
yna gyneu taswn i heb ddwad iV tŷ am ry w dipyn yn 
hwy.' 

Wedi i'r ymrafael ddarfod, yr oedd y ddau deulu 
yn parchu Huw yn fwy nag erioed, er mor ddig 
fuasent wrtho y pryd hwnw. 



yGoogle 



Penod V. 

Wel, dywedwch chwi a fynoch, rhyw waîth rhyfedd 
ydyw i ddyn eistedd i lawr i adolygu ac ysgrifenu 
hanes digwyddiadau ei fywyd. Nid oedd genyf fi, 
beth bynag, un ddirnadaeth am dano nes i mi ym- 
gymeryd âV gorchwyl. Wrth i mi adfyfyrio ar y 
dyddiau gynt, y mae hen ddigwyddiadau na feddyl- 
iaswn ddim am danynt er dros fwy na haner can' 
mlynedd yn ymgodi megys o ryw gilfachau yn 
ngwaelodion fy nghof, gan ymrithio fel drychiolaeth- 
au o flaen fy meddwl. Yr wyf yn cael fy ngorchfygu 
yn aml wrth ysgrifenu yr adgofion hyn, weithiau 
gan wylo, bryd arall gan chwerthin, byddaf weithiau 
yn cy wilyddio ac yn galaru wrth alw i gof rai o hen 
droion fy mywyd ; a phryd arall yn teimlo fel yn 
lled falch o honof fy hun ar gyfrif rhy w bethau eraiU. 
Rhyw lyfr rhyfedd iawn fyddai hanes bywyd dyn, 
wedi eî ysgrifenu yn gyflawn ganddo ef ei hun, — yn 
cynwys ei dda a'i ddrwg, ei hoU bethau dirgel a 
chyhoeddus ; a meddyliwch eto, ei fod yn cynwys 
ei holl feddyliau a*i eiriau — ^yr oll a ddychmygodd 
ei galon ac a lefarodd ei dafod. Gwared ni, y mae 
meddwl a dychmygu am y fath lyfr yn arswydus ! — 
yn annyoddefol ! Er yr holi gyfrolau mawrion ac 
aneirif o hanes y byd a'r amseroedd a ysgrifenwyd, 
ychydig iawn ol hanes mewn cydmariaeth a gyn- 
wysant oU gyda'u gilydd. Y dydd mawr a ddaw yn 
unig a ddatguddia hoU hanes y byd, pan y dygir 
pob meddwl, a gair, a gweithred pob dyn iV aralwg. 
Ond rhaid i mi ymatal rhag myned yn mhellach yn 
y fFordd hon, onide, chwi ddywedwch fod yr * Hen 
Deiliwr ' yn troi yn bregethwr. 

Yr oedd pump o Deilwriaid yn byw yn y plwyf 
hwn. yn nyddiau Huw Prys : dau yn trigo yn y pen- 
tref, a'r tri eraill un yma ac un acw ar gyflîniau y 
plwyf. Y mae hwn yn blwyf mawr a Iled boblog- 



aîdd a digon o waith i bump o Deilwriaui ^iy^, 



fe*' 



20 Bywyd Hen Deiliwr. 

ar rai adegau, lawer gormod, fel y byddai raid iV 
naill a*r llall gael cynorthwy gweithiwr. Yr oedd y 
Teilwriaid yn gyffredin yn teimlo yn eiddigus y naill 
tuag at y llall. Ystyriai y ddau Deiliwr oedd yn 
byw yn y brif ddinas (y pentref) eu hunain yn íwy 
urddasol naV Ueill oedd yn by w o'r neilldu yn y plwyf. 
Yr oedd raid i'r ddau yn y pentref (Huw Frys, íy 
meistr oedd un) gael sign, fel y dywedem, uwch ben. 
eu drysau. ' Hugh Price, Tailor/ yn unig oedd ar 
ystyllen fy meistr . Ond meddyliodd y llall, a ddaethaî 
i fyw i'r pentref flynyddau ar ol Huw, osod ei hun i 
fynu yn fwy respectahle nag ef, a dododd ar ei si^7i : 
*Humphrey Owen,Tailor& Draper.* Buasai WmfTre 
yn Nerpwl am ryw fis neu ddau yn gweithio'r grefft, 
a daethai a'r gair Draper yn ei benglog adref. 
Tynodd y gair sylw cyffredinol y plwyfolion, a mawr 
fyddai y cydymholi rhyngddynt yn ei gylch, beth 
allasai fod ei ystyr. Ymgasglodd lluaws o gylch y 
drws un dydd ffair yn y pentref, i gydystyried y dy- 
rysbwnc pwysig hwn. Daethant i'r penderfyniad mai 
Trapiwr oedd y meddwl, ond yr oedd un neu ddau 
yn barnu yn wahanol. * 'Dallwch chi ddim spelio 
hwn acw'n Drapiwr yn ych byw,' ebe un ohonynt. 

• Wel ie, dalltwch chi,' ebe un mwy dysgedig na'r 
lleiU, * mai'r gair Sasneg am Drapiwr neu Dyrchwr 
ydi'r gair acw.' * 'Toes dim sens yn hyny,' ebe'r 
llall, * tydi Wmffre ddim yn Drapiwr nac yn Dyrchwr 
chwaith, ond Teiliwr ydi'r dyn, mi fase yn fwy 
rhesymol i Robin y Crydd roid Trapiwr uwchben 'i 
siop, mae o'n gwneud llawer o drapie (esgidiau rhy 
gyfyng) i dagu traed pobol ; mae nhraed i fy hun y 
fynud yma'n cael 'u gwasgu'n ofnadwy yn 'i drap o.^ 
O'r diwedd, galwasant ar Wmffre i ddyfod allan i 
esbonio y dirgelwch iddynt. /Be ydi ystyr y gair 
acw, Wmffre ? ' gofynent. * Gair Sasneg ydi o,' 
atebai Wmffre, gan edrych yn ddoeth fawreddog iawn» 

* Ond be ydi fenin o ? ' meddynt hwythau. * Wel, 
ei fenin o ydi hyn: mae Teilwriaid Nerpwl yn gyff- 

Digiticed by LjOOQIC 



hywyd Hen Deiliwr. 21 

Tedin yn i arfer o i osod allan'u bod nhw wedi dysgu 
y grefft yn rheoledd a thrywadl yn ei holl ranau ; a 
mi eis ine trwy hoU secrets y gelfyddyd *r amser y bum 
i ono'n gweithio.' Ni wyddai Wmffre, mwy na'igym- 
dogîon beth oedd ystyr y gair, a diau y tybiai mai 
•dyna oedd ystyr ac amcan y gair Draper mewn gwir- 
ionedd, ond nid oedd pawb oU wrandawyr yn ei gredu. 
-Cyn iddynt ymwasgaru, daeth ysgolféistr y pentrcf 
i'r fan. *Mr. Jones,' ebe un ot dynion, *yr ydan 
Tii*n methu cytuno am feanin y gair acw ; mae rhai 
ohono'n ni^n taeru mae Trapiwr sydd i*w feddwl, ac 
Wmffre'n deyd fel hyn ac fel hyn ; be ydach chi^n 
ddeyd, Mr. Jones ? ' * Dyna ydyw meddwl y gair 
Draper^ ebe yntau, * un yn gwerthu deunydd dillad, 
brethyn a chalico a cotton a phethau felly.* WeÙ 
doney Mr. Jones/ ebe dau neu dri, * dene be di bod yn 
•sglaig.' Troisant ar Wmffre am geisio twylloV bobl 
yn y modd hwn, a bu raid iddo gilio iV gwl gynted 
y gallai. Erbyn y bore dranoeth, yr oedd ch wildroad 
cyffredinol wedi cymeryd Ile yn y pentref. Aeth 
lluaws o'r lanciau'r ffair i gydymgynghori pa ddial a 
wneid ar WmffreV Teiliwr am ei drosedd, a chytun- 
asant i newid signs Wmffre a Robert y Crydd, ac 
aethant ati yn nyfnder y nos ; ac wele'r bore yr oedd 
Rohert Jones, Shof-mahers uwch ben drws Wmffre'r 
Teiliwr, ac Humphrey Owen, Tailor & Draper, 
uwch ben drws Robert y Crydd. Yr oedd sign Mari y 
Bobreg (II un torth wen) uwch ben drws siop William 
Lloyd y Grocer, a sign William Lloyd uwch ben drws 
Mari'r Bobreg Yr oedd yr holl bentref mewn ter- 
fysg trwy y dydd hwnw. William Llwyd wedî 
gwylltio yn erwin, * Diab ulw ! diab ulw ! ' meddai, 
' mi fynai cospi nhw i eitha cyfreth, mî fyna hefyd.' 
Barnai Ifan y Sweep, prif gyfreithiwr y plwyf, fod y 
trosedd yn fate- crogi, ac y byddai y trosedd wyr yn sicr 
o gael eu crogi hefyd, os ceid hwy allan. Fodd bynag, 
yr oedd sign fy meistr, Huw Prys, wedî ei gadael yn 
ei lle, ac yr oedd Huw yn falch iawn o hyny. Cafwyd 

DigitizedbyL300Qle 



22 Bÿwyd Hen Deiliwr. 

pethau i drefn a thawelwch erbyn yr hwyr hwnw, heb 
ryw ganlyniadau gofidus iawn oddiwrth y tro. Ond 
ni feddiodd Wmffre osod y Draper i fynu drachefn; 
ond glynodd yr enw Trapiwr wrtho byth wed'yn. 

LÍawer o gastiau digrif-ddireidus o'r fath a chwar^ 
euid gan wyr a llanciau y plwyf yn y dyddiau hyny, 
yn enwedig ar adeg pob íFair yn y pentref. Aeth y 
Ue ar ol y tro hwnw yn rhy boeth i Wmffre, a symud- 
odd oV pentref i fy w cyn pen hir, a chafodd fy meistr 
Huw Prys frenhiniaeth deilwriaethol y ddinas a*i 
chyffiniau iV law ei hun am gryn dymhor o amser. 
Digon tebyg ydy w y bydd rhai o*m darllenwyr yn 
edrych ar stori fel honan'n stori wneud, fel y dywedid 
— nad oedd pobl y wlad yn y dyddiau hyny mor an^ 
wybodus fel na wyddent beth oedd ystyr y gair Dra- 
per^ ^c, Dylent gofio fod gwahaniaeth mawr rhwng 
ein manteision ni yn y dyddiau hyny, i'r manteision 
sydd gan rai ieuangach na ni yn y dyddiau presenol. 
Ÿchydig iawn o bobl canol y wlad a wyddent air o 
Saesonaeg ; ond yr oedd gwybodaeth grefyddol llawer 
ohonynt yn helaeth iawn. Yr oedd ilawer ohonynt 
yn darllenwyr mawr ar eu Beiblau,a gallent ddadleu'n 
ddoniol ar unrhyw bwnc o athrawiaeth. 



Penod VI. 

Dylaswn hwyrach fod wedi crybwyll cyn hyn, bod 
camsyniad mawr yn meddyliau dynion yn gyffredi» 
am y Teiliwr a'i waith . Cred Uawer ydy w bSb amser 
mai gwaith hawdd ac ysgafn ydy w gwaith y Teiliwr,. 
cyfeiliornad dirfawr y w hyny, fel y gŵyr pob Teiliwr 
yn dda trwy brofiad. Na, na, peth difrifol iawn i 
ddyn ieuanc ydyw myned yn Deiliwr, gwybydded a 
chreded pob bachgen ieuanc a feddylio am ymgym- 
eryd âV alwedigaeth hyny, ac eistedded i lawr, a. 
bwried y draul yn dda, cyn cychwyn yr yrfa. Buan 

Digitized by LjOOÇIC 



Bywyd Hen Deiliwr. 23 

y caifF y bachgen prentis ddeall, ar ol dechrcu, maî 

nid chwareu o beth ydyw eistedd ar fwrdd caled a'i 

draed yn mhleth am oriau lawer bob dydd, a bod 

a^i ben i lawr, a'i lygad ýn dyfal hwylio cerddediad 

y nodwydd, a'i fraich ar ysgogiad trwy gydol yr 

amser. Y mae adgofìon by w am wy thnosau cyntaf fy 

mhrentisiaeth yn aros yn fy medd wl hyd y dydd hwn. 

Ciywais weision a gweithwyr ar fFermydd yn cwyno'a 

dost gan * glwy' y bladur ' lawer gwaith. Dyn a*u 

helpo! beth yw *clwy' y bladur' wrth glwy' y nod- 

wydd ? Na, ni wyddant hwy mo'u geni i*r byd wrth 

a ŵyr ac a brofa y Teiliwr yn wy thnosau .cyntaf ú 

brentisiaeth. Dysgyblaeth ofnad wy i goesau a chlun - 

iau a gwàr a gwddf hogyn i'w dwyn a!i dyoddtf 

ydyw y Deilwriaeth. Ond ymostyngant iddi a dy- 

gymodant â hi mewn amser, Erbyn tua diwedd y 

chweched mis o flwyddyn gyntaf fy ysgoloriaeth deií- 

wraidd, 50* oedd fy holl aelodau a*m cymalau wedi 

plygu a thawelu iV oruchwyliaeth yn lled dda. Y 

mae y ddysgyblaeth yr ä y Teiliwr drwyddi i*w dorî 

i lawr Vw grefFt yn gadael ei hol arno dros ei fywyd. 

Y mae yn cerdded yn wahanol i ddyn arall ; cerdda 

yn lletach yn gyfiFredin ; gelHd gyru berfa yn mrou 

rhwng coesau ambell i Deiliwr, ac y mae ei fraicli 

dde yn ysgwyd yn brysur fel pendil wrth ei ochr paii 

fo'n cerdded, ac yn gyfîredin y mae yn chwim i 

sydyn ei ysgogiadau. Y mae delw goruchwyliaeth 

ei grefFt i w gweled ar gorph a cherddediad y Crydd, 

yntau. Y ddau hawddaf i benderfynu wrth yr olwg 

arnynt, a'u duU o gerdded, i ba alwedigaeth y pe - 

tíiynant ydyw y Teiliwr aV Crydd, o bawb. Cerdda 

yCrydd yn gulach na dyn araU. Y mae ei waith ef 

yn gofyn iddo wasgu ei ddau ben lin yn nghyd, yr 

hyn a bâr i flaenau ei draed ogwyddo y naill at y 

llall, ac y mae'r agwedd hono Vw gweled, arno^a 

cerdded, yn hoUol wahanol i'r Teiliwr. Y mae ys- 

gogiad braich y Crydd hefyd yn wahanoi wrth 

gerdded ; y mae ef à/i benelin allan, ac yn ysgwyd 

DigitizedbyL300gle 



24 Bywyd Hen Üeiliwr. 

ei fraîcb ar draws ei fynwes, fel pe byddai am lifio ei 
hunan yn ddau . Maddeued fy mrodyr, y Teil wriaid 
aV Cryddion, i mi am athronyddu ar ddylanwad eu 
galẃedigaethau ar eu personau a*u hagweddau. . 

Y mae celfi, galwedigaeth y Teiliwr yn wahanol 
íawn yn awr iV peth oeddynt gynt. Nid oedd y litie 
^x figure^ ar hyd-ddi yn beth adnabyddus i'r frawd- 
oliaeth yn y dyddîau hyny. Llinyn mesur y Teiliwr 
fyddai papur llwyd, neu hen hapíir newydd, wedi'u 
tori yn slangs tua haner modfedd o led, a'u pvVytho 
yn nghyd i wneud yr hyd priodol, a thori marciau 
neillduol y byddid ar ymylon y line i ddynodi y gwa- 
hanol hydau a mesurau. Nid oedd yr ysgwàr a'r 
ffig*rau ar hyd-ddo yn adnabyddus chwaith ; weithiai 
mesurai Teiliwr fôn y fraich a'i law i dori coat wrthi. 
Ymaflai yn ysgwydd dyn â4 law aswy, a dodai benau 
ci fysedd a'i fawd yn y fFurf hono ar y brethyn, a 
sialciau*r cylch o gylch y bysedd, â*r llaw ddeheu. 
Weithiau dodai fowlen ar ei gwyneb ar y brethyn, 
neu'r defnydd, neu bedol hwyrach, i dori íFurf bôn 
y fraich wrthynt. Ac ystyried eu hanfanteision, yr 
oedd yn rhyíáid bod yr hen Deilwriaid yn gallu 
gwneud cystal llun ar ddillad ag oeddynt. Mae gan 
y genedlaeth bresenol o deilwriaid lawer oachos i 
fod yn ddiolchgar am y rhagorach manteision sydd 
ganddynt yn y pethau a berthynant i berfFeithiad 
eu celfyddyd nag oedd gan eu tadau.' 

Yn mhen rhyw yspaid o amser wedi i mi fyncd at 
Huw Prys, cly wais ymadrodd hollol ddieithr i mi <> V 
blaen, yr hwn a barodd i mi radd o syndod. Un 
bore pan oedd Meistr a minau yn niyned i dŷ o'r 
*enw Pantmawr i weithio, cyfarfu cymydog â ni ar y 
ffordd a gofynaî, *I b'le V ydych chi yn myned i 
chwipio'r gath heddy w, Huw ? ' Yr oedd * myned i 
chwipioV gath ' yn hen ddihareb yn mysg teilwriaid y 
wlad,a phobl eraill hefyd, erbyn i mi ddeall ; a rhaid 
fy mod inau wedi ei glywed ond fy mod heb ddal 
sylw arno erioed. * Yr wyf wedi addaw myned i'r 

DigitizedbyL300gle 



JSÿWÿdL Jletí JJeiliwr. 25 

aV fen î "chwipio'r gath" yr wythnos nesaf/ 
I meddynt* A phan ddigwyddai i luaws o deilwriaid 
^aroar eu gilydd ddiwrnod ífair, a chael gwydryn yn 
nghyd, adroddent eu helyntion yn * chwipio*r gath/ 
yn y fan hon aV fan arall, yn ddoniol iV gilydd. 
Pa br}^, a pha le, ac ar ba achos neu achlysur, y 
<iechreuodd y ddihareb hon, ydynt gwestiwnau haws 
i'w gofyn na'a hateb. Methais i, o leiaf, a chael dim 
sicrwydd yn eu cýlch. Ni allodd dysgedigion an- 
rhydeddus eraill y nod wydd erioed gytuno ar y pwnc. 
Yr esboniad a roddai fy hen feistr Huw Prys i mi ar 
y ddihareb sydd fel y canlyn : Dy wedai iddo gael y 
chwedl yn ysgrifenedig njewn hen lyfr, yn y modd 
yma» — * Yr öédd yn byw gynt ar gyffiniau Ardudwy 
hen deiliwr bybarchus. £fe un dydd, a fore gyrchai 
i dj cyfrifol yn.y fro hono, i ddilyn cwrs ei alwedig- 
aeth ,a damweiniai bod clamp o gwyr melyn ganthaw, 
yr hwn a ddodai ar y bwrdd. A gweled a orug y gath 
y clamp cwyr melyn, a thybiaw a wneddy w ei fod yn 
gyfryẅ ddanteith-fwyd ac a garai cath ei fwynhau, ac 
hyny yn ngrym trachwant natur reibipl-wanc cath, 
hi a roddes lamgyrch ystwy th-chwiro ârnaw, ac a4 
cipiws ymaith, a mawr y draíferth a gafwyd i'w adfer 
oddiarnL Y bore dranoeth, ar ei ffordd tua*r tŷ, tori 
a orug y teiliwr swrn o frigau coed bedw briglas a*u 
rhwymo yn wialen. Ac wedi myned o honaw iV tÿ, 
gofyn a wnaeth un o'r teulu i ba bwrpas y dygasai 
y wialen. " I chwipio'r gath," ef atebâi.' Athaen- 
wyd y gair hwn yn mysg Teilwriaid y rhan hono oV 
wlad. Dyna'r esboniad a gefais i gan Huw Prys, ac 
a gawsai yntau gan ei henafìaid ; ac iV farn hon yr 
oedd Huw yn gogwyddo. Barnai eraill nad oedd 
chwedl y cwyr melyn ddim ond dychymyg ddisail ; 
mai ei dyfeisio a wnaeth rhywun i'w chynyg yn 
esboniad ar y ddihareb ddyrys, fel y dyfeisir llawer 
chwedlau ac esboniadau ar lawer o ymadroddion 
liawer pwysicach na'r ymadrodd *chwipio'r gath.' 
Tybiant hwy fod dechreuad y peth yn syml, a'i 

DigitodbyLaOOgle 



2t> Bywyd Hen Ddliwr. 

ddeongliad yn hawdd ac eglur, sef bod pob cath, yn 
enwedig pob cath ieuanc, yn hoíf iawn pan wela 
bellen o edafedd o fyned i ymbawenu â hi, ac o gan- 
lyniad, hi a bâr flinder a thrafferth nid bychan iV 
Teiliwr yn fynych fel y gwn i fy hun yn dda, a Uawer 
gwaith y bum yn cadw gwialen i warchod y bellen 
rhag y gath, yn mhob tŷ y byddai cath ifanc yn 
enwedig. Vr golygiad olaf am achos a dechreuad y 
ddamheg y byddaf fi yn gogwyddo, ac fe ddichon, y 
nifer fwyaf o'n hawdurdodau yr un modd ; etodichon 
fod llawer iV ddywedyd tros y golygiad cyntaf, yn 
enwedig Celtigrwydd arddull y chwedl. Os naç 
ffugwaith mewn oes ddiweddar ydyw yr arddull a*i 
gwisga, rhaid bod y traddodiad wedi dyfod i lawr o 
ddyddiau y Gogynfeirdd feddyliwn, ac os felly, y 
tebygolrwydd yw, fod gwir yn chwedi y cwyr melyn. 
Ónd hwyrach y byddwch chwi, ddarllenwyr, yn 
dwrdio fy mod yn ymadroddi cyhyd gyda pheth mor 
ddibwys a hyn. Wel, yr ydwyf yn addef mai peth 
dibwys ydyw, a ddiddyddordeb hefyd efallai iV rhan 
fwyaf, ond y mae yn hawdd i un fod yn hir a maith 
gyda pheth y byddo ef ei hun yn teimlo gradd o- 
däyddordeb ynddo, ond ymdrechaf beidio ymdroi yn 
y wedd yna gyda dim eto. Tybiais wrth gychwyn 
ysgrifenu y gailaswn gynwys y cyfan oedd genyf i V 
ddywedyd mewn rhy w dri neü bedwar pwt o lythyr^ 
ond mae'r peth yn chwyddo dan fy nwylaw rywsut. 
Yr wyf yn gweled yn awr y gallwn ysgrifenu, am 
wn i, gant o benodau ar adgofion fy mywyd. 



Penod VII. 

A DWEYD y gwir i chwi, yr wyf yn dechreu blino a 
diflasu ar y gwaith o ysgrifenu yma, ac edifarhau am 
fy amryfusedd yn ceisio ymyraeth âg ef. Ychydig a 
feddyliais ar y cychwyn fy mod yn tynu y fath joh 

DigitizedbyL300gle 



Bÿwyd Hen Deiliwr. 27 

yn fy mhen. Soniais yn y benod oV blaen am lym- 
der cymhariaethol clwyVnodwydd a chlwy*r bladur ; 
yr wyf yn deall erbyn hyn fod clwy'r pin yn llawer 
gwaeth na'r ddau. Nid ydyw clwy'r nodwydd ond 
peth am unwaith yn oes teiliwr — wedi iddo unwaith 
fyned trwy y clefyd yn ei brentisiaeth, ni flinir mo'no 
ganddo mwy ; ond mae clwy'r pin yn beth parhaus, 
a chlwy' 'menydd a meddwl ydyw ; ac y mae, gan 
hyny, yn llawer mwy poenus a pheryglus na chlwy^ 
braìch ac ysgwydd a choesau. Yr oeddwn i, fel llawer^ 
yn arfer meddwl mai gwaith ysgafn a hawdd oedd 
ysgrifenu traethodau a llyfrau, ond yr wyf wedi 
newid fy meddwl yn hoUol ar ol i mi ddechreu ar y 
gorchwyl o ysgrifenu hyn. Rhagluniaeth a helpoT 
creaduriaid truain hyny sydd yn ceisio enill eu tamaid 
gyda ni yn Nghymru trwy lafur y pin ! y mae^r nod- 
wydd yn ddigon sal, ond y mae'r pin yn salach o 
lawer na hithau, hefo ni beth bynag. Yr wyf yn 
deall ei bod fel arall yn Lloegr, a bod llawer un yno 
yn enill canoedd ilawer o bunau âg un cwilsyn. Y 
twrneiod yn unig sydd yn gallu gwneud i'r cwilsyn 
dalu ei ffordd yn Nghymru, hyd y gallais i ddeall. 
Ped ysgrifenai dyn yn Nghymru draethawd, neu gân, 
neu gywydd, cystal ag angel, bydd yr argraífydd aV 
llyfrwerthydd yn myned a*r cwbl cydrhyngddynt, a 
gadewir iV ysgrifenydd sychu ei drwyn yn ei íawes. 
Gwelais yn rhywle bod Tennyson, y bardd llawryfol 
yn Lloegr, yn cael punt am bob llinell o farddoniaeth 
a anfonir i un o'r cyhoeddîadau ; o bod Dickens, y 
nofelwr, yn derbyn miloedd o bunau wrth fyned o 
amgylch y wlad i ddarllen ei lyfrau ei hun, wedi iddo 
wneud miloedd ohonynt o'r blaen trwy eu gwerthiad. 
Y mae rhyw aflwydd arnom ni fel cenedl rywfodd 
yn y peth hwn ; gwell genym gefnogi dynion o 
genedl arall yn wastad na rhai o'n cenedl ein hun ; 
rhaid i bob gelach o wr bonheddig a fedro gadw 
steward, gael Scotyn Vt swydd — prin y ceir Cymro 
byth yn y swydd hono yn unman, er fod digon o rai 

DigitodbyLaOOgle 



28 Bywyd Hen Deiliwr. 

Uawn mor gymhwys iddo iV cael yma, héb fyned i 
Scotland i ymofyn am danynt. Yr un fath yn union 
y mae'r werin bobl hwythau ; pe deuai teilwriaid o 
Lroegr a Scotland yma, ni chaiff teiliwr o Gymro le i 
roi blaen ei nodwydd trwy frethyn yn unman ; a 
<:hrefftau eraill yr un modd. AV un fath yn y byd 
llenyddol drachefn, — caiff llyfrau Cymreig a gyhoedd- 
ir gan Scotiaid neu Saeson fwy o dderbyniad o 
lawer na rhai a gyhoeddir gan Gymry. Y mae genym 
lawer Dic Sion Dafydd o feirniad yn ein plith, nad 
oes nemawr i waith gwreiddiol Cymreig yn werth ei 
^odi oV domen yn eu golwg, mewn cymhariaeth î 
weithiau Saeson a chenhedloedd eraiU. Amcanant 
wneud eu hunain yn fawr mewn doethineb yn ngolwg 
-eu ddarllenwyr drwy fychanu a diraddio pob peth 
Cymreig. Pa sawl gwaith y cly wsom hwynt yn haeru 
na chyfododd yr un Milton a Shákespeare erioed yn 
Nghymru, ac ambell i un o'r brygawthwyr hyn heb 
wybod ond yn nesaf peth i ddim am weithiau y ddau 
hyny, na chanddynt un farn eu hunain am natur eu 
teilyngdod. Gymry ! goddefwch i Hen Deiliwr 
ddweyd wrth fyned heibio, * Ni ddylaiV pethau hyn 
fod felly.' Nid oes genyf fi, o*m rhan fy hun, aclios 
i gwyno yn y peth hwn. Nid wyf fi, ac nid oeddwn 
o'r dechreu, yn disgwyl na thâl na diolch am ysgrif- 
-enu. Yr wyf yn ysgrifenu ar fy mwyd fy hun, fel 
gwr boneddig neu deiliwr, fel y dywedir. Ni wn i, a 
grôt i gi y neb a wyr, beth a barodd imi grwydro fel 
hyn oddiar fy llwybr, na pha fodd y gallaf ddychwel- 
yd yn ol at fy mhwnc priodol — ^helyntion teilwriaid 
a theilwriaeth y dyddiau gynt. 

Yr wyf yn cofio un tro yn ystod tymhor fy mhren- 
tisiaeth, i àeilwriaid y plwyf ymgasglu ät eu gilydd i 
geisio sefydlu cyd-dealltwriaeth â'u gilydd yn 
nghylch y pethau a berthynent i'w galwedigaeth. 
Cwynid yn erbyn un neu ddau eu bod yn drygu y 
/raä? trwy ostwng pris y gwaith, er mwyn e.iU cws- 
meriaid y Ueill. Cefais inau y fraint o fod yn bre- 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen Deiliwr, 29 

senol yn y cyfarfod . E thol wyd fy meistr, fel yr hynaf 
aV mwyaf profiadol, i gymeryd y gadair. Agorwyd 
y cyfarfod trwy egluro yr amcan oedd iddo. 'Frodyr 
a chyd-deilwriaid/ ebe ef, *nid wyf yn ystyried fy 
hun yn deilwng o'r anrhydedd a osodasoch arnaf trwy 
fy ngalw i'r gadair yma heno. Yr wyf yn fwy cyfar^ 
wydd olawer ar bwytho nag ar areithio ; gwell fuasai 
genyf fi o lawer i un ohonoch chwi gymeryd y swydd 
anrhydeddus hon ; ond mewn ufudd-dod i*ch cais^ 
ymdrechaf wneud goreu y gallaf. Y mae o bwys i 
ni fel teilwriaid ddeall ein giîydd, a sefyll wrth gefn 
ein gilydd, chwi wyddoch. Y mae pris gwaith y 
teiliwr yn ddireswm o isel, ac arnom ni y mae y bai 
ei fod felly, a gallem wella pethau ond i ni ddyfod i 
gyd-ddealltwriaeth a chydsefyll wrth ein penderfyn- 
iadau. Y mae pobl yn arfer dweyd, fel y gwyddoch 
chwi, bod yn rhaid cael naw teiliwr i wneud un dyn,, 
yr wyf fi yn y modd mẃyaf dîfrifol yn protestio yn 
erbyn yr haeriad sarhaus yma, ac yn hòni ein bod ni'r 
teilwriaid yn gystal dynion a neb pwy bynag, at ea 
gilydd. Gadewch i ni brofi a dangos hyny iV byd. 
Y mae tipyn o achwyn ar un neu ddau ohonom, eu 
bod yn tori prisiau ein gwaith ni — ^yn gwneud dillad 
dan y pris arferol yn y wlad yma. Y mae pris bara 
ac enllyn a moddion byw yn uwch o lawer yn awr 
nag ydoedd flynyddoedd yn ol, ac felly dylasai fod 
pris ein gwaith ninau yn uwch hefyd. Ni ddymunwn 
i ddweyd dim yn gas wrth y ddau frawd cyhuddedig 
yma, ond dymunem i gyd iddynt ddiwygio a pheidio 
gweithio dan yr hen bris o hyn allan.* 

Eisteddodd fy meistr i lawr yn nghanoi trwst cy- 
meradwyaeth uchel. 

C^rfododd un o'r ddáu a gyhuddid i geisio amddi- 
fiyn eî hun. Addefai mai gwir oedd ei fod wedî 
gweithio dan bris raewn tŷ neu ddau, fod y bobl hyny 
wedidweyd wrtho fod teiliwr oblwyf arall wedî cynyg 
gwneud y gwaith am y pris a'r pris, ac os nad ym- 
foddlonai ef i weithio am yr un pris, y rhoddent ett 

DigitodbyLaOOgle 



30 Bywyd Hen Deiliior. 

:gwaîth i hwnw ; ac îddo yntau, er mwyn cadw eî 
ffwsmeriaid, a chadw teiliwr estronol allan oV cy- 
mniau, addaw gwneud. Rhywbeth tebyg oedd storî 
y llall. Ar ol llawer o siarad ar y mater, addawodd 
y ddau frawd na throseddent yn y wedd hono mwy ; 
a phenderfynwyd, os deuai teiliwr o blwyf arall iV 
plwyf hwnw i weithio dan bris, y byddai iddynt godi 
yn ei erbyn a'i fopio ymaith, a dwyn ei arfogaeth 
oddiarno, a thori'i wallt wrth groen ei ben â'i siswrn 
ŵ hun, rhwymo ei ddwylaw ar ei gefn, a chrogi yr 
wydd a*r labwt wrth linyn am ei wddf, a4 oUwng i 
fyned adref yn y ddiwyg hono. Ymrwymodd pawb 
oedd yn bresenol i sefyll at y penderfyniad hwn, a 
chynorthwyo i'w gario allan, os deuai achos. 

Ar ol penderfynu y mater pwysig hwn, trowyd y 
cyfarfod i ymdrin âg achosion cyfFredinol y frawdol- 
iaeth. Yr oedd yno un oV enw Owen Ilughes, yn 
wr doniol ac ymadroddus, a chryn oracl yn ein plith. 
Cyfododd Owen ar ei draed, a dywadodd : Mr. 
Cadeirydd, crybwyllasoch yn eich araith ar agoriad 
y cyfarfod, am yr anfri a'r diystyrwch a deflir arnom 
ni fel teilwrìaid, gan ddynion anwybodus — " bod yn 
rhaid cael naw teiliwr i wneud dyn," &c. ; pe dy- 
wedent fod yn rhaid cael naw dyn o'u bath hwy i 
wneud un teiliwr, byddent yn llawer nes Vt gwir. 
Yn y cyffredin, y mae'r teiliwr yn llawer mwy gwy- 
ì)odus a deallus na*r cyfFredin o ffermwyr a galwŵiig- 
aethau eraiU, a chenfigen sydd yn peri iddynt geisio 
•ein diystyru. Ni raid i ni gywilyddio arddel ein 
^alwedigaeth ar un cyfrif. Y hi yw yr alwedigaeth 
hynaf, ac, ar y cyfrif hwnw yn unig, yr anrhydeddusaf 
ar y ddaear. Onid teiliwr oedd Adda, tad dynolryw ? 
Beth bynag, yn deiHwr y troes ef yn union wedi iddo 
droseddu. Y'mhle y cafodd efe nodwydd ac edef 
«ydd bwnc nad ellir ei benderfynu, hwyrach ; ond 
beth bynag am hyny, mae y ffaith yn eglur mai dyna 
y gelfyddyd y trodd efe ati. O'm rhan fy hun, yr 
ivyf yn falch o'm swydd, fel teiliwr, ac nid wyf yn 

DigitizedbyL300gle 



Bywÿd Hen Deiliwr, 81 

prísio cawnen yn ngwaith dynion ffol, anwybodus, 
yn ceisio ein diraddio ; ond dylem sefyil dros urddas 
ein galwedigaeth, a dysgu i'r trueiniaid a geisiant 
ein dirmygu bethau amgenach.' 

Yr oedd Tomos Owen yn barnu ac yn teimlo yn 
wahanol iawn i'w frawd Owen Hughes. Yr oedd yn 
edifar iawn ganddo ef iddo erioed feddwl am droi yn 
deiliwr ; barnai ef fod canlyniadau trosedd Adda waîi 
disgyn yn drymach ar y teilwríaid nag ar un dosbarth 
arall o*i blant ; a hyny, hwyrach, am iddynt ddilyn 
ei esiampl o droi at y nodwydd. Ni oddefid i Tomos 
fyned yn mlaen yn y ffordd hono ; hysiwyd a hwt- 
iwyd ef i dewi yn bur fuan, a bu yn rhaid iddo eis- 
tedd i lawr. Pasiwyd penderfyniadau cryfion dros 
iawnderau ac anrhydedd urdd y nodwydd ; ac wedi 
talu diolchgarwch i*r cadeirydd, terfynodd y cyfarfod. 
A hẅnw <^d y cyfarfod cyntaf ot natur y bum i 
ynddo. 



Penod VIII. 



BuM yn gweîthio gyda Huw Prys am o ddwy i dair 
blynedd wedi i mi fwrw fy mhrentisiaeth, fel y dy- 
wedem. Gwelais amry w fáth ar bobl yn hyny o gylch 
bychan yr oeddwn i yn troi ynddo, fel y sylwais mewn 
penod flaenorol. Yr oedd ambell i deulu paganllyd, 
t)rwyll, a thmenus iawn i*w cael yn ein gwlad y dydd- 
iau hyny. Yr oedd teulu nodedig felly yn byw yn 

, ond hwyrach mai gwell fyddai peidio enwi y 

lle ; mae pertnynasau Vr teulu yn fyw yn awr, ac yn 
bobl barchus iawn. Yr enw oedd gan fy meistr ar 
y tŷ hwnw oedd * Uffern ar y ddaear,' a * Nefoedd ar 
y ddaear ' y galwai ffermdy cyfagos iddo ; efe oedd 
teiliwr y nef a V uffern ddaearol hyny. Digwyddodd 
i ni un tro gael galwad i'r ddau le ar yr un pryd. 
Dewisiodd fy meistr fyned i'r * Uffern ar y ddaear ' yn 
gyntaf. ' Bydd yn gysur ini feddwl, tra iyddom yno/ 

DigitizedbyL300gle 



82 Bywyd Hen Deiliwr. , 

meddaiy * y cawn fyn'd i'r nefoedd ar ol gorphen eîn 
/oò yno ; ond ped elçm iV nefoedd yn gyntaf, byddai 
meddwl fod yn rhaid ini fyned iV lle arall wed'yn 
yn ein rhwystro i fwynhau ein nefoedd yno tra y 
byddem ynddi/ 

Bore y dydd cyntaf yr aethom yno, fel yr oeddym 
yn agoshau at y tŷ, safodd fy meistr ar y ffordd, gan | 
ddwys ocheneidio ; yna tynodd groes â'i fys ar draws 
ei dalcen a4 fynwes. * Ymgroesa dithau,' ebe ef 
wrthyf fi. * I beth ? * gofynwn inau. * I beth î ' eb 
efe, ' ai ni wyddost dy fod yn safn uffern ? ' Cododd 
gradd o arswyd arnaf ar y pryd ; gwyddwn mai croes 
iawn i ysbryd ac arfer fy meistr oedd dweyddim yn 
ddrwg am dŷ neb ; credwn y rhaid fod rhyw ddrwg 
erchyll yn y tŷ hwnw pan ddywedai ef y fath beth 
am dano, ac nid hir y bum heb weled a phrofi hyny. 
Yr oedd megis rhyw falldod neu felldith iV gweled 
ar bawb a phobpeth y no ar yr olwg" gyntaf, ond pan 
ddaeth y teulu at eu gilydd i frecwest y torodd hi 
allan yn fellt a tharanau, a daeargrynfaäu, a chenllysg, 
a thân. Yr oedd yno chwech o blant oV chwech 
hyd y pumtheg oed yn eistedd wrth yr un owrdd â 
mi ; a meistr yn eistedd gyda'r gwr aV wraig wrth 
''wrdd bach gerllaw y tân. Gyda*n bod yn dechreu 
bwyta, aeth yn ymrafael rhwng dau oV plant wrth 
Y bwrdd ; taerai un fod y Uall wedi cymeryd ei bicyn 
ef, cymerodd y lleill ran yn yr ymryson, rhai bob 
'ìchr ; aethant i glustiau a gwallt eu gilydd, gan 
guro, a chripio, a brathu, a rhegi y naill aV llall, yn 
arswydus. Taflodd un ei bicyned potes i wyneb un 
arali, a dyna ile yr oedd hwnw yn ysgrechian fel 
mochyn dan y gyllell. Taflodd un ohonynt un arall 
ar fy nhraws i fel y syrthiais ar fy nghefn dros y fainc, 
ac y dymchwélodd fy mhicyned potes am fy mhen, 
nes yr oeddwn wedi fy haner ysgaldio. Erbyn i mi 
gael fy nhraed o tanaf, yr oedd y fam wedi codi ar ei 
thraed fel dreiges, yn crochwaeddi, yn ysgyrnygu, ac 
yn rhegi y plant yn ddychrynllyd ; rhoddai fonclust 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen Deiliwr. 38 

iun, hergwd iV llall, a chic i'r trydydd, a rheg fawr 

ar y pedwerydd ; ac yn yr amryfusedd, rhoddodd 

gernod i minau yn ochr fy mhen, nes oedd clych yn 

fy nghlustiau, a gwreichion tanílyd yn neidio o m 

llygaid. I ychwanegu y terfysg, cyfranogodd tri o 

gŵn oedd ar yr aelwyd o ysbryd yr ymrafael, a dech- 

reuent gyfarth â'u holl egni, a chan ddilyn esiampl y 

plant, aeth dau ohonynt i ymladd â'u gilydd ; rhuthr- 

odd y llall i*r gath gan ei sgyrian yn ffyrnig, nes oedd 

yn gwaeddi am ei hoedl. Cododd y gwr yntau oddi- 

wrth y bwrdd, a dechreuodd ffonodio y cŵn a dwrdio 

y plant. Beiai y wraig ei bod yn gwneud cam âg un 

o*r bechgyn — mai un arall oedd ar y mwyaf o fai. 

Aethant hwythau i ffraeo a rhegi eu gilydd eto ; tafl- 

odd y wraig gwpaned o de i wyneb ei gwr, a rhodd- 

odd yntau gic iddi hithau. Ar hyn, neidiodd meistr 

ar eî draed, a rhedodd allan, a rhedais inau allan ar 

ei ol, ac allan y buom nes aeth yr helynt drosodd ; a 

dyna'r frecwest a gawsom y bore hwnw. * Nid âf fi 

ddim i mewn iV uffern yna eto,' ebe fì wrth meistr • 

*tyr*d, tyr'd,' ebe fe, * nid oes yma lawer o waith trwy 

drugaredd, ni a orphenwn y cwbl mewn deuddydd 

neu dri.' Ond yr oedd meddwl bod am ddeuddydd 

neu dri yn y fath le ofnadwy yn ddigon i dori calon 

undyn. Erbyn i ni fyn'd yn ol ÌT tŷ, yr oedd y storm 

wedi gostegu, y plant wedi ymwasgaru, y gwr wedi 

myned i V maes, aV wraig wrthi ei hunan yn y tŷ, ac 

yn ymddangos fel pe na buasai dim yn neillduol wedi 

digwydd. Aeth y gweddill oV diwrnod heibio yn 

lled dawel, gydaV eithriad o dyngu a rhegi ar brydiau 

bwyd. Dyna fel y byddai y teulu yn bendithio ac 

yn talu diolch am eu beunyddiol ymborth. 

Yr oedd meistr a minau yn tynu dau bwyth am un 
tra buom yno, er mwyn prysuro i orphen ein gwaith 
a chael ymwared oV lle poenus hwnw. Tridiau y 
buom yno, a gwelais lawer ysgarmes yn ystod y 
tridiau hyny, ond nid un mor ofnadwy a'r gyntaf. 
Yr oedd un o*r dyddiau yn wlyb a dryghinog iawn, 

DigitizedbyL300gle 



34 Bi/wÿd JJen Ueiliwr. 

slW gwr gyda ni yn y tŷ y rhan fwyaf oV diwrnod. 
Ar ryw ymddyddan, sylwodd meistr wrtho, * Ni 
byddaf byth yn eich gweled chwi yn y capel, Hwn a 
Hwn.' * Wel, na fyddwch, debyg, ac ni welwch chwi 
na neb arall monwy yno byth,' eb efe, * mi fydde^n 
dda gen i tae pob capel sy*n y wlad yma wedi mynM 
ar dân. Mi fydda'n myn'd Vr eglwys weithie, ond 
tydw' i'n hidio dim am yr eglwys chwaith ; ond 'rydw' 
i'n lecio^ person, gwladwr braf ydi o ; mi steddiff 
gyda ni yn y dafarn,ac mi botith i chalon hi fel nine 
pan ddigwyddo ni daro wrth ein gilydd. Mi ges i raa 
o beint ganddo fo lawer gwaith, ac mi fydda i*n leicio 
myn'd i ddangos fy ngwyneb yn yr eglwys weithie 
er i fwyn o.' * Felly,' ebe meistr, a gofynai, * A oes 
genych chwi Feibl yn y tŷ ? * * Beibil ! ' ebe y gwr, 
* nag oes yma, ni fu yma Feibl erioed, ac ni ddaw 
yma yr un byth os gwela i o. Nid oes yma neb 
fedr ddarllen, a phe dase, y mae genon ni rywbeth 
rheitiach iV neud na darllen y Beibl.* * Peidiwch a 
dweyd fel yna,' ebe meistr, * fe ddylai y Beibl, beth 
bynag, fod yn mhob tŷ, ac fe ddylai pawb ddysgu ei 
ddarllen o, beth bynag f ont heb ddysgu. Y Beibl 
sy'n dysgu sut y dylem fy w yn y byd hwn, aV íFordd 
i gael dedwyddwch yn y byd arall.* * Mi wn i sut i 
fyw yn well nag y gall y Beibl ddysgu i mi, debyg 
gen i,' ebe yntau ; * ydech chi'n meddwl, Huw, y 
gnawn i fyw wrth lyfr ? Dyna hwn a hwn (cymydog 
iddo), mae o wedi cymVyd yn i siol i ífarmio wrth 
lyfr, mae o â'i drwyn yn i lyfr oV bore gwyn tan y 
nos, ac yn gneud pobpeth — trin y tir, a thrin i 
anifeilied yn ol cyfarwyddyd y llyfr, ac mae 'i lyfr o 
wedi ei yru o i goste mwy na mwy, ac ni chaiff o 
byth mo'i arian yn ol ; mi fydd wedi myn*d trwy'r 
cwbwl fedd o yn bur fuan, o achos i hen lyfr gwirion 
o. Ni weles i ddim graen erioed ar neb fydde'n 
gneud pethe wrth lyfr, a nghred i ydi, y base'n dda 
iawn Vr byd yma pe na base neb yn medru darllen 
o4 fewn o. Na, na, chaiíF yr un llyfr fy nysgu i beth 
bynag sut i fyw na sut i drin tir, a tawn i yn eich 

DigitizedbyV.OOgle "' ' 



Byioyd Hen Deiliwr. 35 

gweld chi, Huw, yn mynd i dorî a phwytho wrth 
lyfr, nî chaech chi roi pwyth byth yn y nhŷ i beth 
bynag, rwi^n deud i chi/ *Wel, wel,' ebe meistr, 

* rhaid i chwi a minau sefyU i'n barnu wrth lyfr ryw 
ddiwrnod, a'r hen Feibl yma fydd y Uyfr hwnw 
hefyd.' * Os daw byth alwad arna i,' ebe yntau, 

* mi ddeyda i na ddarllenais i erioed moV Beibil, a 
na fedrwn i ddim darllen chwaith, a mi fydd hyny 
yn ddîgon ar y pwnc ene.' * Na, fydd hyny ddim 
yn ddigon y diwrnod hwnw, os ydy w'n gwneud y tro 
heddyw, na fydd ddim yn ddigon i neb fydd wedi 
cael cyfleusderau i ddysgu darllen, a chael y Bibl yn 
eu cyrhaedd yn eu hiaith.* * Mi 'rydwi'n talu i bawb 
ei ofyn ; a nid eis trwy V un lidiart erioed heb 4 chau 
hi ar P ol,' eb y gwr, * a mae hyny yn fwy nag all 
y rhan fwyaf o bobol y capeli yna ddweyd ; a be sy 
gen neb ddim arall iV ofyn imi.* *Hys,' ebai 
Huw, ac ymoUyngodd i bwytho â'i holl egni. Yr 
oedd ef a minau mor llawen aV * Fwyalch yngelli ' 
wrth ymadael ar ol gorphen ein job yno. 

Nid llawer o deuluoedd o'r fath hwnw oedd i*w 
cael yn y wlad, ond yr oedd ambell un yma ac acw. 
Hyderaf nad oesgymaint ag un o'u cyfFelyb iV gael 
yn awr drwy holl Gymru. Yf oedd yr efengyl heb 
Iwyr ddarostwng y wlad, ac Ysgolion Sabbothol ond 
lled anaml yn y dyddiau hyny. Ychydig iawn y 
mae y genedlaeth bresenol yn ei feddwl pa mor 
ddyledus ydyw i bregethu, ac i'r Ysgol Sul am gys- 
uron cymdeithasol a theuluaidd, heb son am ddim 
arall ; canys oni buasai eu dylanwad hwy, rhywbeth 
tebyg i gyflwr truenus y teulu y cyfeiriwyd ato fuasai 
cyflwr y rhan fwyaf o deuluoedd ein gwlad yn awr. 



Penod IX. 

i n 
iif> 

DigitizedbyL300gle 



Ar fore y dydd Llun cyntaf wedi i ni gael gollyngdod 
oV lle poenus hwnw, ymddangosai fy meistr yn hynod 



36 Bywyd Hen Deiliwr. 

sîriol : * Wel, tyr'd Robin/ meddai wrthyf, * gad inî 
gychwyn tua'r nefoedd.' Ni buaswn i gydag ef yn y 
nefoedd cyn y tro hwnw. Gofalai yr hen Iwynog am 
gadw y nefoedd i gyd iddo ei hun bob amser. 
Cadwai fi adref i bwytho tra y byddai ef yno, fel y 
gallai estyn yr amser yno cyhyd ag y byddai modd, 
ond tegwch âg ef ydyw i mi gydnabod ddarfod iddo 
fy nghadw o'r ufFern hono hefyd yr un modd, ond 
nid oddiar yr unrhyw egwyddor. Yr oedd arno ofn 
imi ddysgu iaith a chastie ufFern, fel y dywedai, os 
cymerai fi yno, pan nad oeddwn eto ond bachgenyn 
rhy ieuanc i allu dirnad y gwahaniaeth rhwng drwg 
a da. Yr oedd wedi addaw lawer gwaith os buaswn 
yn fachgen da, dystaw, a diwyd, y cawswn fyned 
gydag ef Vr nefoedd ry w dro, a daeth y tro h wnw oV 
diwedd. Bore hyfryd, tawel, teg, yn mis Mai, oedd 
yr adeg :— 

* A'r mMiydd yn wyrddleision 

A'r ooed yn llawn o ddail, 
A natur ar eu gilydd 

Yn ehwertnin bob yn aiL' 

A hoU * Adar cerddgar y coed ' o'n deutu ar hyd y 
ífordd megisyn llawengyfarch y ddau bererin o deil- 
wriaid yn trotian heibio tuaV nefoedd. Cerddai fy 
meistr ychydig o'm blaen i, yn ddystaw fud am hir 
enyd ; safai yn sydyn yn y man, a daliai ei lathen i 
fynu, * Wyddost ti beth, Robin,* meddai, * mae'r adar 
yma yn canu cystal i ni a phe buasai dau frenin yn 
myned ar hyd y íFordd yma heddyw, a 'rwy^n siwr 
o beth arall, ein bod ni ein dau mor ddedwydd yn y 
fan yma y mynud hwn ag un dau frenin ar y ddaear ; 
a dweyd y gwir i ti, ni newidiwn i mo lathen y teiliwr 
am un deyrnwialen frenhinol dan haul — * hys !* Yna 
cododd ei het ar frig ei goryn, a throdd ei lathen o 
gwmpas ei ben, a dechreuai ganu yr hyn a ganlyn : 

Mae'r adar fry ar goed j f ron 

Yn canu'D Uon i'w Lluniwr, 
Mae'n nawi eu llais o fynwes Ilwyn 

Hndoliaeth fwyn i deiliwr: 
Ei alw wnant i eilio 'n iawn , 

^* •'GynhaJlwjrbyLnOOgle 



Bywyd Hen DeiUwr. 37 

DTTchafaf gyda'r adar mAn 

Bereiddiaf gftn o'm genaa, 
Am fwyd, a diliad a phob dáwn, 

O rwyddiawn dmgareddau, 
Am edau dda, a nodwydd ddnr, 

Âc awel bor y boreu. 

'BwY'n myn'd a'm Hathen dan fjrllaw, 

A r haiam preisiaw pryinr, • 
Y liswrn llym, a'r bwtcin twt, 

A'r labwt ar ei Iwybyr ; 
I'r nef i bwytho mewn mwynhad, 

lachnsaf rad a chysmr. 
Ba Robin bach a minau dro 

Yn pwytho ' nghanol poethion 
Ellyllon cras, hyil iawn ea crl, 

A sosi. gwaeth na Saeson ; 
Ond cawD fod lieddy w'n Uon ein dau 

Yn ngoleu gwlad angyiion. 

Cefais ganddo ysgrifenu y gân ar ol dychwelyd adref 
ynoson hono, a chedwais hi yn fy meddiant hyd 
heddỳw, a dyma y tro cyntaf eríoed iddi gael ei d wyn 
i ' wyneb haul a llygad goleuni.* 

Yr wyf yn meddwl i mi ddweyd ar y cyntaf nad 
oedd Huw Prys yn nemawr o beth fel dyn nac fel 
teiliwr ; teimlaf yn awr awydd galw hyny yn ol. 
DynaV olwg oedd genyf fi arno pan oeddwn gydag 
ef, a dynaV olwg oedd gan eraill arno hefyd ; ond 
erbyn imi ei ail ddwyn gerbron fy meddwl mewn 
adgofion, a'i fesur wrth yr adgofion hyny, y mae 
Huw fel yn tyfu o hyd ger fy mron. Yr oedd efe, 
fel y gwelir wrth y gân uchod, yn dipyn o brydydd 
neu rigymydd. Ni allodd erioöi wneud englyn difai, 
meddai ef, ond gwnai ambell benill neu bwt o gân 
lled bert Yr oedd hefyd yn wr go hynod ei dymher. 
Byddai weichiau, fel yr oedd y bore hwnw, ar ei uchel 
fanau, fel ebol ieuanc ; a phryd arall yn isel a phrudd- 
glwyfus ryfeddol ; ni ddywedai air wrth neb am 
ddyddiau weithiau. Yr unig íFordd i yru yr ysbryd 
mud a byddar hwn allan ohono fyddai naili ai ei 
ddigio nes peri iddo wylltio, neu ddweyd neu wneud 
rhywbeth digrif a barai iddo chwerthin, ond nid 
gwaith hawdd fyddai peri iddo ddigio na pheri iddo 
chwerthin pan fyddai wedi suddo yn ddwfn i gors 
digalondid. Wedi i bob dyfais fethu, hwyrach mai y 

DigitizedbyL300gle 



38 Bywyd Hen BeiHwr. 

digwyddiad Ueiaf a efFeîthiai arno. Yr wyf yn cofio 
am un tro yn neiUduol pan oedd yn y cyflwr truenus 
hwn. Buasai am lawer o ddyddiau yn curio mewn 
ympryd a mudanod. Methasai pob ymdrech o 
eiddo*r wraig a'r cymydogion iV godi o'r íFos. 
Gellid casglu mai pryder yn nghyich ei gyflwr tra- 
gwyddol oedd natur ei glwyf, ond yr oedd yn ofalus 
iawn i gadw y peth iddo ei hun. Yr oeddwn i yn 
meddwl bob amser ei fod yn Gristion mewn gwirion- 
edd, er nad oedd y pryd hwnw yn proffesu crefydd, 
canys yr oedd arwyddion amlwg o ddyn yn ofni Duw 
ÎV gweled ynddo. Ni chymerai ran byth mewn 
coegddadleuon ar athrawiaethau crefydd, pan ddi- 
gwyddent dori allan mewn cyfeiUach y byddai y nddi, 
ond ymgadwai yn ddystaw ac edrychai yn surllyd ar î 
yr adegau hyny ; ac os apelid ato am ei farn, rhyw 1 
atebiad sychlyd, a * hys' wrth ei gwt, a geid ganddo. 
Fodd bynag, yn adeg yr iselder meddwl y cyfeir- 
iais ati, yr oeddem yn digwydd bod yn gweithio gar- 
tref am ddyddiau. Gweithiem mewn Uofft fechan 
uwchben rhan o'r tŷ. Yr oedd ceidwad helwriaeth 
Yswaen y Plwyf a meistr yn gryn ffrindiau, a galwodd 
hwnw heibio*r tŷ un bore i ofyn am Huw, a rhodd- 
odd wningen i meistres i*w pharatoi erbyn ciniaw. Ni 
chymerodd meistres arni ddim wrthy m ni yn nghylch 
yr wningen ; coginiodd hi, a gosododd hi ar ddysgl 
ar y bwrdd yn ei llawn gorpholaeth, a'i phen tua'r 
drws, a gahvodd arno'm ninau i lawr. Gwaith mawr 
iawn a gawsom i berswadio Huw i ddyfod at ei 
giniaw ; erbyn iddo ddyfod i ddrws yr ystafell, dyna 
Ue yr oedd yr wningen yn gorwedd megis ar ei gwâl, 
yn anelu ato! Dychrynodd yn aruthr, a gẃaeddodd 
yn arswydus, * Ai o dy go' yr eist ti, ddynes ! ' 
meddai wrth y wraig, * i ladd a berwi*r gath ? Wy t 
ti yn meddwl i ni fwyta cathod?' Chwarddodd 
meistres a chwarddais inau, a gwylltiodd yntau yn 
erwin wrthym. Caed gwaith caled i'w berswadio i 
gredu nad y gath oedd ar y dd^s|l^o^^|^n. GaU 



Bÿwyd Hen Deiliwr. 39 

wyd am y gath i ddwyn tystiolaeth ei bod yn fyw, 
a dygwyd croen y wningen hefyd i'r llys ; ac wèdi 
iddo gredu mai felly yr oedd, ymollygodd yntau i 
chwerthin, a chwerthin yn iawn hefyd, ac ar ol y 
gawod chwerthin, bwytaodd ac yfodd, ac ni bu efe 
athrist a digalon mwy am ryw dymhor. 

Byddai ffit yr iselder yn gyífredin yn dilyn y ffit 
lawen. Yr oeddwn yn ofni y bore hwnw ar y ffordd 
nad oedd ei elyn y pruddglwyf yn nepell oddiwrtho, 
ac felly y troes hi allan. 

Yr oedd ganddo lais a dawn canu perdoddedig. 
Yr oeddwn i yn barnu yn gydwybodol, wrth wrando 
arno yn canu ei beniUion ar y ffordd y bore y cyfeir- 
iwyd ato, mai efe oedd y cantor goreu yn yr holl fyd. 



Penod X, 



Hanes ymdaith fy hen feistr a minau tua*r nefoedd 
a roddais yn y benod ddiweddaf. Ond darfu imi 
rywfodd ymdroi cymaint ar y fîordd fel y bu raid i 
mi derfynu cyn gorphen hanes y daith . 

Wel, ni gyrhaeddasom y tŷ dedwydd rhwng saith 
ac wyth yn y boreu. Yr oedd saith neu wyth o 
fuchod graenus ar y buarth, a merch y tŷ aV forwyn 
wrthi yn brysur yn eu godro. Yr oedd gwr y tŷ a'r 
gwas a*r mab hynaf yn dilyn eu gorchwyl yn y maes, 
aV wraig a'r ail ferch hwythau yn paratoi y boreu- 
bryd. Pan aethom i fewn iV tŷ, cawsom bawb a 
phobpeth ynddo rywbeth yn debyg iV dychymmyg 
oedd genyf am dano oddiar yr hyn a glywswn fy 
meistr yn ei ddweyd — Y llawr aV dodrefn yn lân ac 
yn loyw, pobpeth yn ei le ; y plant yn lanwaith, yn 
dawel, yn ufudd, a siriol — pobpeth yn arwyddo bod 
tangnefedd a chariad yn preswylioac yn llywodraethu 
yn y tŷ hwnw. Nid oedd yno na rhuthro i mewn 
na rhuthro allan, na gwaedd yn y tŷ nac ar y buarth. 

DigitizedbyL300gle 



40 Bywÿd Hm DeiUiDr. 

Yr oedd delw y teulu megis ar yr anifeiliaîd. Dy- 
wedwch a fynoch, mae gwir philosophy yn yr hen 
ddiareb, * Fel y boV dÿn felly bydd ei anifail.' Cefais 
brawf o hyn yn y ddau dŷ hyny. Yr oedd anifeiliaid 
yr aelwyd ac anifeiliaid y buarth perthynol i'r ' uflfern 
ar y ddaear * hono oV un cyfFelyb dymher aV teula 
a^u perchenogent. Y gwartheg yn cornio eu gilydd 
pan gesglid hwynt iV buarth iV godro, ac yn cicio 
wrth eu godro, aV wraig aV Uances-forwyn yn eu 
cicio ac yn eu rhegu hwythau. Yr oedd yn berygl 
by wyd myned yn agos i ben blaen na phen ol y ce- 
äylau ; moelent eu clustiau ac agorent eu cegau am 
damaid o'ch cnawd, neu cynygient droediad i chwi, 
pan eid yn agos iV cyrhaedd. Nid oedd dau gyw 
iar ar y domen yn gallu cytuno â'u gilydd, byddai y 
naill yn mrig y llall beunydd, y ceiliog aT ceiliogwydd 
mewn rhyfel gwastadol y naill âV Uall, a nghred i am 
y moch oedd mai hiliogaeth moch y Gadareniaid yn 
sicr oeddynt — rhuthrent iV tŷ gan rochian a rhincian, 
yn ddigon i fyddaru asynod, a phan dywalltid bwyd 
i*w cafn, ceisiai^ naill fochyn wasgu'r Uall oddiwrtho 
âg ysgwydd ac âg ochr ; arwyddair pob un fyddai, 
* Y cwbl i mi, a V gweddill i chwithau ' ; yna ymladdfa 
ffyrnig a ganlynai, * pob mochyn â'i wyrchyn i fynu,^ 
aH gyníFon ar dro, a'i safn yn agored, fel pe buasai 
am fwyta ei gydfochyn yn fy w. Yr oedd y cŵn a V 
cathod ar yr aelwyd hefyd yr un modd. Yr unig 
esponiad sydd genyf fi ar bethau fel hyn yw bod 
natur ddrwg y teulu yn myned iV creaduriaid wrth 
gael eu magu a*u trin ganddynt. Pa ryfedd fod y 
gwartheg a V ceífylau am frathu a chornio a chicio, a 
hwythau yn cael eu pwnio a*u curo a^u cicio yn 
barhaus, a-r creaduriaid eraill yr un modd. Ond 
am y llall, yr oedd pob peth mewn heddwch yn yr 
ystabl, y beudy, a'r buarth, a'r aelwyd. Y ceffylau 
yn Uariaidd, y buchod yn heddychol â*u gilydd, ac 
yn cnoi eu cil yn dawel wrth eu godro ; yr ieir aV 
gwyddau yn gymodlon a digynen ; y moch yn ddi- 

Digitized by LjOOQIC 



Bywyd Hen Deiliwr. 41 

ddig a diymryson ; a'r cwn a'r cathod yn cydgy&n- 
eddu mewn tangnefedd ar yr aelwyd. 

Pan ddaeth amser boreubryd, yr oedd pawb o'r 

teulu yn nghyd, pob un yn eistedd yn ei le, a'r plant 

ieuangaf yn wylaidd a dystaw. Cydnabyddai y pen- 

teulu Dad y Trugareddau mewn diolchgarwch, a 

gofynai ei fendith Ef arnynt, cyn dechreu c)rfranogi 

ohonynt. Ar ol ymborthi, dygid y Beibl iV bwrdd, 

a theyrnasai dystawrwydd ar yr aelwyd. Yr oedd 

agwedd y teulu megis yn dweyd wrth yr oracl dwy- 

fol, * Lefara, canys yr ydym ni oll yma gerbron Duw 

i wrando lleferydd dwyfol dy enau.' Ar ol darlleniad 

y benod, adroddai pob un yr hyn a ddaliasai yn ei gof. 

1 na cydymgr^onent oU o amgylch yr allor deuluaidd, 

pan oSrymai y tad y boreuol aberth o ddiolchgarwch 

a gweddi, a chyflwyno'r teulu i'r nawdd a*r arweiniad 

dwyfol ar hyd y dydd. Yna ai pawb at eu goruch- 

wylion yn dawel a siriol. Egwyddorid y plant yn 

addysg ac athrawiaeth crefydd. Yr oedd megis arogl 

bendiüi a boddlonrwydd y nef ar bawb ac ar bobpeth 

yn y tŷ — ar íFrwyth y bru — ^y cawell, y toes — ^y my- 

nediad allan aV dyfodiad i mewn — ar gynydd y 

gwartheg aV deadellau defaid. Cydnabyddai y teulu 

yr Arglwydd yn eu holl íFyrdd, ac efe a hyfForddiai 

eu llwybrau. Nid crefydd surllyd, bruddwynebog, 

Phariseaidd, oedd crefydd y tŷ hwnw ; ond crefydd 

wynebagored, siriol, ddidwyll a dihoced. Nid ufudd- 

dod yspryd caethiwed yn peri ofn oedd ufudd-dod y 

plant aT gwasanaethyddion, ond ufudd-dod yn tarddu 

oddiar barch a chariad yn y rhai oedd dan y Uyw- 

odraeth at y rhai oedd yn ei gweinyddu. Llywodr- 

aeth cariad oedd y llywodraeth, ac ufudd-dod cariad 

oedd )^ ufudd-dod. 

Buom yno wythnos o gwbl, ac aeth pob diwrnod 
heibio fel y cyntaf ; ni thywyllodd un cwmwl awyr 
y teulu tra y buom ni yno. Yr oedd yn ddrwg gan 
fy nghalon weled ein hamser yno yn d^ŵd i ben— 
dymunaswn aros o hyd fy mywyd yn y tŷ dedwydd 

^^'^^' Digitized by LnOOglC 



42 Bywyd Hen Deiliwr. 

Gwasgodd gwraig y tŷ yn o galed ar meistr droioa 
yn nghylch crefydd, a*r ddyledswydd o*i phroflfesu, 
oddiar ei bod yn gwybod ei fod ef yn ddeiliad 
argraffiadau crefyddol er's hir amser. Ni ddywedaî 
ef ond ychydig, ond teimlai yn garedig tuag ati hi^ 
am ei ffyddlondeb. 



Penod XI. 



Yr wyf wedi coUi arni gydaV ysgrifenu yma ; fe'm 
Uuddiwyd gan amryfal drafferthion, fel sydd yn cyfar- 
fod â phawb yn y byd trafferthus hwn ; bum rai 
dyddiau oddicartref, ar achos oedd yn galw fy hoU 
sylw a'm holl amser ; ac ar ol i mi ddychwelyd, ä 
dechreu hwylio ati hi, nid oedd ar gael (a defnyddio | 
tçrmau teilwraidd) na nodwydd nac edef, h.y., yr 
oedd y pin ysgrifenu wedi myned ar goll, aV inc wedi 
sychu yn gorn, a dim scrap o bapur gwyn yn y tŷ. 
A chan fy mod yn byw yn y wlad yn mhell o lan 
na thre', bum rai dyddiau yn amddifad o*r oíFerynau 
angenrheidiol at y gorchwyl. Deallwch fy mod wedi 
symud o'r pentref Ue yr oeddwn yn trigo, pan yn 
ysgrifenu gyntaf ; cefais gornel fechan o dir lle gallaf 
gadw buwch a mochyn,ac ychydig ieir a hwyaid,yr 
hyn a etyb i ni yn well na^r grachen siop yn y pentref 
yr wyf yn disgwyl. Aethum un diwrnod i lawr i'r 
ílan, a basgedaid o wyau ar fy mraich ar fedr pwrcasu 
lot o binau dur a photelaid o inc, a stoc o bapur, ond 
fel bu'r anffawd, mi a syrthiais ar y ffordd a thorais 
yr wyau bob un, a bu raid i mi droi yn ol adref het> 
na phin na phapur. Gallaswn gael faint a fynaswn 
ar goel gan fy hen gyfaiU sy*n cadw siop y Uan, pe 
buaswn yn dewis, ond y mae yn bwnc genyf fi bob- 
amser erioed i dalu ar law am bob peth fyddwn yn 
alw am dano ; a pheidio a cheisio dim, beth bynag^ 
fyddai'r angen am dano, os na fyddai genyf arian i 

Digitized by LjOOÇIC 



Bywyd Hen Deiliwr. 4$ 

dalu wrth eî geisîo. Yr wyf yn sicr i hyn fy nghadw 
rhag llawer o helbul a phryder. Nid peth bychan, 
goeliaf fi, ydyw myned trwy'r byd, ac yn y diwedd 
allan o'r byd, heb fod yn * nyled neb o ddim,' os 
gellir fodd yn byd ; ac yr wyf yn bur sicr yn fy 
meddwl y gallai Uaweroedd mwy nag y sydd fyned 
trwy-r byd, a myned o'r byd felly, pe y ceisient roddi 
eu synwyr ar waith i drefnu a darbod eu hachosion 
a^u íiamgylchiadau gyda golwg ar hyny. Ond waeth 
tewi na siarad, pleser Uawer o bobl ydyw rhedeg i 
ddyled, y mae fel pe byddai bod mewn dyledion yn 
beth hanfodol i gysur eu bywyd. Nid ydynt yn 
meddwl am dalu byth ; wrth brynu, addawant yn 
deg, a dyna'r cwbl. Ni waeth ganddynt, ac ni waeth 
iddynt, faint o bris a geisia'r gwerthwr am y nwydd, 
gan nad ydynt yn gofalu dim oU yn nghylch y talu, 
os gallant gael ar goel. Wedi rhedeg mor bell i 
lyfrau un siop, hyd nes y gwrthoda iddynt ychwaneg^ 
ar goel, ac yr eir i wasgu^n galed am y tâl, rhedant 1 
siop arall. Trefn dda ar gyfer rhai oV fath yma oedd 
sefydlu Cwrt y Mân Ddyledion ; y mae y Cwrt hwnw 
yn peri peth ofn ac arswyd ar lawer ohonynt. 

Byddaf yn meddwl yn wastad mai gwers fuddiol 
iawn i*w dysgu i bobl ieuainc ydy w y pwys o ymgadw 
rhag rhedeg i ddyled ; dylai fod yn addysg yr ael - 
wyd a'r ysgol, ac weithiau yn yr areithfa hefyd, canys 
y mae hi yn gangen o addysg y Beibl. * Paid byth 
prynu gwerth dimai o ddim os na fydd genyt ddimai 
1 dalu am dano fo/ ebai tad unwaith wrth ei fachgen^ 
'a phaid byth a prynu dim na bydd arnat ei eisiau, 
pe ba'i genyt arian lon'd dy bocêd ; ie, pe b^ait yn ei 
gael o am ddim.' * Wel, 'nhad,' ebeV bachgen, * nid 
prynu fyddai hi, os cawn ì o am ddim ; a mi fyddwn 
yn ffol i wrthod y peth a gawn i am ei gymeryd.*" 
'Na, na,' ebe y tad, 'mae llawer peth geir am ddim 
heb fod ei eisiau, yn cael ei brynu yn ddrud iawn 
wrth ei gymeryd, gan fod tuedd ynddo i fagu ysfa 
drachwantus am bethau afreidiol yn y meddwl.' '^ 

Digitized by LjOOQIC 



44 Bywyd Hen Deilitor. 

wyf fi yn meddwl fod synwyr ac athrawiaeth dda 
yn nghynghor y tad hwnw. 

Ond i b le yr wyf fi wedi myned ? Ar fedr myn'd 
yn mlaen â hanes digwyddiadau bore f oes deilwraidd 
yr oeddwn pan yn ymaflyd yn y pin i gychwyn y 
Denod hon ; ond erbyn i mi edrych, dyma fi wedi 
bod wrthi yn adrodd fy hynt bersonol, a throi i gyng- 
hori a dysgu pobl sut i fyw. Wn i ddim beth y gel- 
wir rhywdruth fel hyn. Ai tybed mai athroniaeth 
bywyd cyfFredin ? Ós felly, dyma'r Teiliwr wedi 
troi yn philosopher heb yn wybod iddo ei hun ; a 
'does wybod yn y byd mawr beth a fyddaf eto, os caf 
fyw dipyn. Teiliwr oeddwn yn nechreu fy mywyd, 
beth bynag, ond pwy wyr na byddaf yn Bresideni 
ar ryw wlad neu ynys, yn rhyw gẃr oV ddaear, cyn 
ei diwedd. 



Penod XII. 



Ar y ffordd wrth fyned tuag adref oV lle da hwnw, 
gofynwn i meistr, * I ble yr awn i nesaf i bwy tho ?' 
* I Rhwng y Ddau,' oedd yr ateb. * Rhwng y Ddau/ 
meddwn inau, * p'le ydy wV fan hono ? ni chly waisi 
i erioed moV enw oV blaen.* Yr Hafod Isa ydyw'r 
enw cyfFredin arno, ond rhwng y Ddau isa byddaf fi 
yn ei alw,* meddai Huw. * Pa'm yr ydych yn ei alw 
felly ? ^ gofynwn. * Wel, dymaV pa'm,' atebai ; * nid 
yw yn lle mor druenus aV ufFern hono, nac yn Ue 
mor dda a dedwydd i fyned iddo aV nefoedd yna y 
buom ynddi yr wythnos hon ; ond rhyw le canolog 
ydyw, fel y cei weled. Y mae yno rai elfenau nefol, 
a rhai elfenau uffernol, aV elfenau hyny yn fynych 
yn dyfod i wrthdarawiad â'u gilydd. 

Yr oedd tri Rhwng y Ddau yn perthyn i lywodr- 
aeth llathen a labwt meistr. Rhwng y Ddau uchaf 
a Rhwng y Ddau ganol, a Rhwng y Ddau isaf, a'u 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen Deiliwr. 45 

galw ar ^n: enwau a roddai efe arnynt. Yr oedd 
ansawdd deuluol y tri Ue yn gyfFelyb y naîU iV Uall, 
mewn amryw bethau, ac yr oeddynt yn gwahan^ 
iaethu hefyd. 

Wel, eto. Cychwynasom y bore dranoeth i'r dydd 
y daethom o'r nef, gan gyrchu i'n dau tua Rhwng y 
Ddau isa. Yr oedd yn fore ystormus, gwlybyrog, o 
fore Mai. Golwg dywell, bruddaidd, oedd ar wyneb 
wybren a daear, fel pe buasai'r ddwy wedi tram- 
gwyddo wrth eu gilydd. Nid oedd un aderyn yn 
teimlo ar ei galon i ganu pwt. LlechaiV ehedydd 
yn rhyw le allan o'r golwg, ac yr oedd pob Robin 
Goch a welem yn ysgrythu yn ei gwman, ac weithiau 
yn twitian yn duchanlíyd. Ymlechai y gwartheg yn 
ochrau y cloddiau, pob un yn edrych mor ddifrifot 
a phe buasai yn gwneud ei hewyllys. Sylwais ar 
darw ar un cae yn prysur grafu y ddaear â4 draed 
blaen, gan eu gweithio bob yn ail, megis pe buasai 
yn cloddio bedd i gladdu yr holl fuches. Yr oedd 
yspryd meistr mewn Uawn gydgordiad âV golygfeydd 
cylchynol. Cerddai rhagddo yn ddystaw, fj^yrioL 
Ni chawn ond ateb sychlyd, cwta, ganddo pan ofynwn 
rywbeth iddo. 

' Wel, meistr,' meddwn wrtho wedi hir fudandod, 
'nid ydych mor siriol a Uawen, ac yn canu heddyw 
fel yr oeddych wythnos i heddyw, pan oeddym yn 
myned tuaV nefoedd fel y gelwch y lle.' * Rheswm 
da pa*m,' atebai yntau ; * nid r'r nefoedd yr ydym 
yn myned heddyw. Da gallaswn i ganu, a bod yn 
Ŵawen y bore hwnw, a minau'n gwybod am y lle da 
yr oeddym yn myned iddo ; ac heblaw hyny, nid oes. 
calon nac yspryd mewn dyn na *deryn i ganu, na bod 
yn Uawen, ar fore trwm, gwlybyrog, fel hwn. Weli 
di y *deryn tô acw ? Gofyn iddo pa*m na chanai o.*^ 

Yr oeddym g)ŵrbyn a fFermdy oedd (ac sydd eto 
ran hyny) ar ochr y fFordd, pan gymerodd yr ym- 
ddyddan yna lle rhyngom. Torodd i wlawio'n drwm 
ar yr adeg hono ; troisom ninau i fuarth y fferm, ac 

DigitodbyLaOOgle 



46 Bywyd Hen Deiliwr. 

aethom i hofel yno i ochel y gawod. Yr oedd ar 5 
buarth luaws o ieir, a hwyaid, a gwyddau. Dech 
reuai y ceiliog ieir ar ei dôn yn y man. * Dyna ; 
chwi, meistr," meddwn i, * y mae hwna yn medri 
-canu y bore heddyw, os na fedrwch chi.* * Canu wyl 
ti yn galw crygleisio fel yna ? * ebe yntau, * mae o'r 
meddwl mai canu mae o : wyr o ddim amgenach 
<iruan ohono, ac ni ddysga fo by th wybod chwaith— 
mae o'n rhy benwan a hunanol i ddysgu dim.' 

Daeth gwr y tŷ allan oV ysgubor ar hyny, ac ŷ(3 
ganddo mewn gogr, a thaflai ddyrneidiau ohono ai 
y buarth. Wel, af ati hi. Dyna Ue yr oedd rhede^ 
am y cyntaf, yn ieir, hwyaid, a gwyddau, a phob ui 
yn crechwenu ac yn gorfoleddu â holl nerth ei gon| 
gwddw. Yr oedd yno goncert ardderchog, o ry\j 
fath o ardderchogrwydd, hyd nes y daethant i gyr 
haedd y grawn ŷd ; yna gostegai y beroriaeth, syrth 
îent ati bob un o ddifrif i achub ei gyfran o'r wledd 
Canfu un o*r moch oedd gerllaw yr edynogion yr 
gwledda, a chododd arno flys am gyfran oV danteith 
ion ; rhuthrodd y ceiliogwydd iddo, ac ymaflodd yt 
ei ochr, a rhodciodd gernod iddo yn ei fochgern 2 
bôn ei aden, fel y rhedodd hwnw ymaith am ei hoedlj 
gan wchian fel y gweddai i fochyn yn y fath amgylch^ 
iad. Ymlidiodd y ceiliogwydd yn mhell ar ei ol, a 
•dychwelai at ei gymdeithion gan ganu cloch buddi 
ugoliaeth yn hynod o soniarus. Yr oedd gorfoledd 
y gwyddau y tu hwnt i bob terfynau — rhedent i gyf- 
arfod eu harwr i V lawengyfarch a'i fawrygu am el 
wroldeb a'i wrhydri ; a thrwy hyn, collasent hwy ac 
yntau lawer oV gyfran a berthynai iddynt o'r boreu- 
fwyd a ddarparesid iddynt, canys yr oedd y ddwÿ 
.genedlaeth yn diwyd bigo y grawn i fynu tra buont 
hwy yn datgan clod y fuddugoliaeth a enillasai y 
ceiliogwydd ar y mochyn. 

Yr oedd y gawod wlaw drosodd erbyn hyny, ac 
•ebe fi, * Byddai gwell i ni gychwyn, y mae'n deg )J 
Twan.' * Na, aros i ni gael gweled y diwedd, gei di; 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen Deiliior. 47 

wel'd y bydd yma fatel eto ninion deg,' eb efe ; ac 
felly fu. Wedi i*r grawn fyned yn deneu ac anaml 
ar y llawr, dechreuodd y gwyddau ymosod ar yr ieir 
a'r hwyaid. Ymaflodd un oV gwyddau yn asgwrn 
cefn un o*r ieir, a gwaeddai hono yn ddychrynllyd. 
Ni allai ceiliog )n- ieir oddef hyn, ymosododd ar y 
ceiliogwydd, a bu cadafael galed rhwng y ddau. Yr 
oedd y ceiliog yn rhy chwimwth ei droed a*i ysgog- 
iadau i'r ceiliogwydd, fel na allasai yn ei fyw ddyfSi 
i close quarters âg ef. Methaì gael pigafael arno, na 
chyrhaedd cernod bôn aden iddo, tra y gwyliai y 
ceîliog ar bob mantais i wneud rhuthr arno ef, a 
phlanu ei yspardynau yn ei goesau. Aeth gwr y tŷ 
atynt o'r diwedd, a gwahanodd hwynt. Ymddang- 
osai y ddau fel yn hòni y fuddugoliaeth. Yr oedd y 
gwyddau yn neillduol yn clochdar clod gorchestion 
ymladdgar eu tywysog. 

* Wel, tyr*d rwan, Robin,' ebe meistr ; * y mae 
Uawer o addysg i gael oddiwrth y creaduriaid yna, 
pe b'ai ni'n sylwi yn iawn arnynt,' meddai. * Pa 
addysg gewch chwi oddiwrth ieir a gwyddau a hwy- 
aid ? ' meddwn inau ; * yr addysg oreu wn i am dani 
a ellir gael oddiwrthynt ydyw eu bwyta ; yr wyf 
finau yn bur hofF oV addysg hono.' * Wyt, felly 
Vwyt ti,* ebe yntau, * yn un glew iawn am addysç i 
dy fol, heb feddwl fawr am addysg i dy ben. Coeîia 
di fi, gwell fyddai i ti gospi tipyn ar dy fol er mwyn 
dy ben, na phorthi blysiau y bol ar draul esgeuluso 
moddion addysg a gwybodaeth i^r pen.' 

* Wel, rhowch chwithau dipyn o addysg a gwy- 
bodaeth i'm pen oddiwrth yr ieir a'r gwyddau yna,' 
ebe fi. * Y mae arnaf ofn dy fod yn rhy bendew î 
dderbyn addysg, Robin bach ; ond dyma i ti wers. 
Y mae llawer iawn o blant dynion, yn feibion ac yn 
ferched, yn debyg iawn i*r ceiliogwydd a'r gwyddau 
yna. DynaV ceiliogwydd rwan, mi red a*i big ar ol 
sawdl pob dyn ac anifail ddelo yn agos ato ; ond os 
troiV ato fo y coward pena erioed ydyw o— mi red 

DigitizedbyL300gle 



48 Bywyd Hen DeiUior. 

i íFwrdd gynted ac y gallo'i draed i garío fo, aV hen 
wyddau wediV cwbl yn i frolio fo, ac yn gwenieithio 
iddo, ac yntau yn yfed y cwbl, ac yn edrych mor 
iáwreddog fel y gellid tybied ei fod yn meddwl mai 
y fo ydy w Lord Protector y byd yma. Fe welir 
aml i ddyn cyíFelyb iddo, a llawer o wenieithwyr 
cyfFelyb i*r gwyddau, yn gwenieithio iV ceiliogwydd 
dynol, nes y byddo y creadur penwan yn chwyddo 
yn fwy na llonM ei ddiUad gan wynt hunanolrwydd 
— y fo ydyw pob peth nes y dygir ef iV prawf, ac 
yna fe dry ei gefn wedi tori ei galon fel ei frawd 
geiliogwydd. Cymer hynyna o addysg, paid byth a 
dysgu gwenieithio i neb, beth bynag ddysgi di ; a 
phaid byth a derbyn gweniaith gan neb, gochel rhag 
gwneud na gwydd na cheiliogwydd o honot dy hun/ 
* Dyna V iar geiliog eto, yr wy*n credu mai un o 
ddybenion creadigaeth y creadur yna ydyw dangos 
i blant dynion beth mor wrthun ydyw balchder. 
Mae'r deryn, yn wir, yn greadur pur hardd, ond y 
mae o*n gwybod hyny. Y mae ei holl ysgogiadau 
yn wir bictiwr o falchder. Ddarfu ti sylwi fel bydd 
o'n gosod ei draed i lawr ? Y mae o fel pe bai o'n 
meddwl bod yn fri iV ddaear iddo ef sangu arni. 
Y mae swn balchder yn ei * go, co, co,' mawreddog. 
A beth ydy w o, ond ceiliog iar yn y diwedd ! Y 
mae yn medru gosod ei hun allan yn well na'r 
ceiliogwydd, ac y mae ganddo fwy i supportìo ei 
falchder nag sydd gan y llall. Nid y w ef yn goward^ 
gwell ganddo ymladd hyd angau nag ildio a rhedeg 
i ffwrdd. Y mae i hwn law^ o frodyr yn mhlith 
meibion dynion. Y bechgyn yma fydd yn gocio 'u 
hunain, fel y dywed yr hen air, yn gwisgo ysnod- 
enau. a chadwyni arian, a modrwyau aur, neu ryw- 
beth melyn, er na byddant ond bechgen wrth 'u| 
diwrnod gwaith, hwyrach. Mi fyddi di'n son am 
fyn'd i Lerpwl i chwiho am waith, cymer di ofal os 
ai dy yno, na wneloch di byth geiliog ohonot dy 
hun. Mi welais i aml i fachgen gwylaidd a gweddusj 

DigitizedbyL300gle 1 



Bywyd Hen Deiliwr. 49 

yn myned yno, ac yn dychwelyd adref yn geiliogod. 
Cofia Ddic Sion Dafydd, troi'n geiliog yn Llundain 
ddarfu hwnw, ac mae^n sport y genedl byth wedi î 
Jack Glan y Gors wneyd y gân hono iddo. 

* Cymer wers eto oddiwrth yr hwyaid a'u ceiliog. 
Gwr boneddig moesgarol ryfeddol ydyw ef, y ceiliog 
hwyaid. Mi fydd yn bowio i bob creadur ddelo yn 
agos ato fo, boed gi neu fochyn, ieir neu wyddau, oU 
fel eu gilydd. Ddarfu i ti ddim sylwi fod yr hwyaid 
yn llawer callach naV ieir a*r gwyddau gynau ? Ni 
chymerasant hwy ddim sylw o*r ffrwgwd pan oedd y 
ceiliogwydd yn curo ac yn ymlid y mochyn, ac wedi 
hyn yn ymladd âV ceiliog. Yr oedd yr ieir a'r 
gwyddau yn cymeryd rhan ac interest mawr yn y 
hicnic^ ond ni chodaiV hwyaid mo'u penau, tra yr 
oedd gronyn o ŷd heb ei godi. Cawsant hwy fantais 
oddiwrth yr ymladdfeydd, drwy eu bod yn ddigon 
call i beidio ymladd eu hunain, nac ymyraeth â*r 
rhai oedd yn ymladd. Cofia di nad oes dim iV 
eniU byth, ond llawer iawn i V golli, oddiwrth gynen 
ac ymryson ; ond mor hoff o gynen ac ymryson 
ydyw rhai pobl ! Yr hwyaid piau hi. 

* Un peth sydd raid ei ddweyd am y ceiliog hwyaid 
(a'r hwyaden hefyd), ei fod yn wancus am ei fol, fel 
tithau, os coeliwn ni dy dystiolaeth am danat dy hun. 
Mi ddyweda i ti stori ges i gan un oedd yn y fan 
aV Ue yn gweled : — Yr oedd ceiliog hwyaid gerllaw 
gefail gôf, ac wrth i'r gôf dori darn o flaen haiarn 
gwynias neidiodd y darn toredig oddiwrth yr einion 
ailan tros riniog yr efail. Gwelodd y ceiliog hwyaid 
ef, a thybiodd ei fod yn flasus fwyd o'r fath a garai, 
rhedodd ato, a Uyncodd ef rhag ei flaen, heb ymofyn 
dim, yn union deg. Llosgodd yr haiarn ei ffordd 
drwy ei grombil, a disgynodd oddiwrtho, a syrthiodd 
yntau yn farw mewn canlyniad. Dyma i ti wers 
oddiwrth yr esiampl yna o wancusrwydd y creadur 
yna, druan. **Dysga lywodraethu dy flys. Gosod 
gylleU ar dy geg," medd Solomon.* 

jj DigitizedbyLjOOQlC 



Penod XIII. 

Cyrhaeddasom i Rhwng y Ddau y bore cofiadwy y 
soniais am dano pan o^d y teulu yn myned i eis- 
tedd wrth eu brecwest. Yr oedd y teulu yn gynwys- 
edig o wr a gwraig, dau o feibion, a thair o ferched. 
Yr oedd y plant wedi tyfu i fynu, y ferch ieuengaf 
tua dwy ar bumtheg oed. Yr oedd y wraig yn 
ddynes lanwaith, dawel, bwyllog, a chrefyddol ; ond 
am y gwr, os caniateir i mi fathu gair newydd, rhyw 
haldibwldi o ddyn oedd o. Ni wn i ar y ddaear beth 
ydyw ystyr y gair haldibwldi chwaith, os oes rhyw 
ystyr iddo, dichon y gall rhywrai dysgedig chwilio 
i'w wreiddiau a chael allan ei arwyddocad. Ym- 
ddangosai i mi, beth bynag, fel gair cymhwys yn ei 
swn a'i seiniad i osod allan gymeriad gwr Rhwng y 
Ddau isaf. Yr oedd y mab hynaf ar lun a delw ei 
dad, yn bur gyíFelyb iddo yn ei ddull a'i dymher. 
Y bachgen arall yn dwyn mwy o debygrwydd iV 
fam ; felly hefyd y ferch hynaf ; ond merched eu tad, 
a chwiorydd y brawd hynaf oedd y ddwy ieuengaf. 
Yr oedd y ganol yn neiUduol yn hynod o wyllt ac 
aflywodraethus ei thymher. 

Ymddangosai i ni nad oedd y gwr yn gwybod ein 
bod ni (y teilwriaid) i'n disgwyl yno y pryd hwnw ; 
byddai ef yn arfer bod yn fynych oddícartref yn y 
ffeiriau draw ac yma, yn prynu ac yn gwerthu 
anifeiliaid. Pan aethom i mewn iV tŷ, edrychodd 
yn synllyd arnom, * Beth mae rhai'n yn geisio 
yma ? * eb efe, ' pwy alwodd am danoch chwi V * Y 
n, y fì,' ebe y wraig, 'ond wyddoch chwi oV gore 
fod eisieu gwneud dillad i'r ddau fachgen yma : ac 
yroeddwn wedi dweyd wrthych eu bod i dd'od yma 
yr wythnos hon.' * Taw a dweyd celwydd, Nansi,' 
ebe yntau, * ni chlywais i air o son am danyn nhw, 
nes 1 mi 'u gweld nhw'n dwad i'r tŷ y rwan. * Wel, 
hai, hai Rolant,' ebe hithau, * oni soniais wrthych 
ddoe ddiwaetha, fy mod yn disgwyl y byddent yma, 

DigitodbyLaOOgle 



'Bywyd Hen Deiliwr. 51 

liedd)nv.' * Cato ni ! ni waeth gen ti béth ddeydi, 
ond dene fel rydach chi, pobol y Seiat yma bod yg 
un, waeth gyno 'ch chi ar y ddaear faint o g*lwdde 
ddeydo chi ; well gen i ddelio â phob sort o bobl naV 
cr^^yddwrs yma.' * Mi wyddoch am Rolant, Huw/ 
«Ẁr wraig, * na feindiwch mono fo, dowch y^mlaen, 
eisteddwch wrth y bwrdd.' * Gwn mi wn am dano 
fo cyn heddyw/ ebe Huw, * y gair garw y'mlaen 
fydd ganddo fo'n gyffredin, fydd o ddim yn meddwl 
fel y bydd o*n siarad bob amser.' 

* Rydach chi yn y nghamgymeryd i narw, Huw,* 
ebe V gwr, * pobol y Seiat yma fydd yn deyd un peth, 
ac yn meddwl peth aralL' * Y mae rhai pobol eraiU 
fedr wneud hyny,' ebe Huw. * Ydach chithe wedi 
mynd iV Seiat.? * ebeV llall, * ran hyny, rydach chi'n 
ddigon ffit i fod ono estalwm, mi wranta'ch bod chi 
wedi addo myn'd i bump neu chwech o dai eraill 
heddyw, os oedd galwad am danoch chi.' 

'Na, nid wyf fi ddim yn perthyn i*r Seiat, soweth,' 
ebeHuw. *Ie, soweth,* ebe'r llall, * hyny ydi, mi 
fasech yn waeth nag ydach am ddweyd anwiredd a 
chastie, tase chi wedi myn'd at bobl y Seiat, dene 
ydach chi'n feddwl ond te ? ' * Eich esponiad chwi 
ydyw hwnyna,' meddai Huw. 

' Nansi,' gwaeddal'r gwr yn groch, * doro chwaneg 
de yn y pot ; wel'd di'r trwyn sur mae'r teiliwr yn 
neud ar dy slotan de di ? Mae'r teilwriaid yma'n 
gynddeiriog am de cry, fel te manus haidd ; fase 
ddigon bychan fod gen ti ddeg pwys ar hugain o de 
yn y tŷ, a haner can pwys o siwgwr gwyn, os byddan 
nhw yma trwy'r wythnos.' Yna taflodd olwg arnaf 
fi. *Beth ywV crwtgi yma sydd gynoch chi yn ych 
calyn, Huw ? ' eb efe, * ni wna hwn ddim haner 
gwerth ei halen, 'rwy'n siwr, a wnei di ? ' meddai, 
gan droi ataf fi. * Mi fedra fwyta cystal a'r un ohon- 
och chwi, os caf fi fwyd o fy mlaen,' ebe finau. 
*Ha, ha, ha, da machgen i,' eb efe, * mae rhywbeth 
ynot ti hefyd, 'rwy'n gweld, gwych gen i wel'd becb 



52 Bywyd Hen DeiUìffr, 

gyn a thîpyn o blwc ynddyn nhw; bwyta faint 
fynoch di, machgen i ; doro gwpaned y de iddo fo, 
Nansi,' meddai wrth y wraig, * yr oedd yr ateb ene^n 
werth cwpanaid o de da beth bynag.' 

Cododd dadl yn y man rhwng y tad a'r raab 
hynaf yn nghylch rhyw bwnc amaethyddol, ac aeth 
y ddau yn bur boethlyd eu tymher. Ceisiai'r wraig 
aV ferch henaf eu tawelu, ond ni roddai yr un o'r 
ddau ei bwnc i fynu. Aeth y tad i dyngu a rhegi yn 
y man, ac nid oedd y bachgen nemawr gwell ei araith 
na'i dad. * A oes arnoch ddim cy wilydd i gablu enw 
y Brenin Mawr fel yna, wrth ymborthi ar ei dru- 
gareddau ? ' dy wedai y wraig. * Beth wnawn ni 
well na thyngu a rhegi,* ebeV gwr, * y fo, yr hogyn, 
d — , yn cymeryd arno wybod yn well na fi beth a 
sut i wneud.' Yna anferth Iw a rheg drachefn. 
* Rown i ddim byd am ddyn,' eb efe wed'yn, * os na 
rega fo, achos am hyny, — gwell gen i ddyn a rego 
yn heariy na'r bobl fydd yn tuchan ac yn gweddio, 
mae nhw'n onestach oV haner.' 

* Yr ydych yn peri i mi feddwl am William Morgan, 
y Fedwlas, Rolant ; ac y mae arnaf ofn mai i'r un 
diwedd y deu wch chwi aT bachgen yma/ ebe'r wraig. 

Tarawodd y sylw yna y gwr â mudandod. * Sut 
ddiwedd oedd ei ddiwedd o ? ^ gofynai meistr. * Yr 
oeddych yn adnabod Wil Morgan,' meddai hithau, 
^ a chwi a wyddoch mai tyngwr a rhegwr arswydus 
oedd o. Yr oedd pump neu chwech o*r class hwn o 
bechaduriaid yn by w yn y plwy' yma, y mae tri ohon- 
ynt yn fyw yn awr, pan ddigwyddai iddynt gyfarfod 
â'u gilydd, eu prif ddifyrwch fyddai ymryson tyngu a 
rhegi am y goreu. Beth by nag, fe gymerwyd W iUiam 
yn sal iawn, a phan roddwyd ar ddeall iddo nad oedd 
gobaith iddo wella, efe a anfonodd am ei hen gym- 
deithion rheglyd i gael iddo yr hyfrydwch o'u cly wed 
yn tyngu ac yn rhegi unwaith drachefn cyn marw, 
onte Rolant ? * * Mi wyddost well pethau,' ebe Ro- 
lant yn ddigUon. * Wel, ynte, fel hyn y bu,' ebe'r 

Digitized by Ljt)Ov lC 



Bywyd Ben DeiHwr, 53 

wraig, * pan aeth dau o^r hen gyfeillion i edrych am 
dano, ychydig cyn eî farwolaeth, ni chaent ddyfod 
iV olwg ; yr oedd arno gymaint o ofh eu gweled a 
phe buasent ellyllon oV pwU diwaelod ; ni chai neb 
dd'od yn agos at ei wely ond gweddiwyr, fel Robert 
Evan y Fron, a Thomas Parry, Rhydonen. Y mae 
rhegi )ni welí na gweddio, a rhegw)^" yn amgenach 
na gweddîwyr, gan y math yma o bobol tra byddont 
yn iach ; ond y maent yn troi'u tôn pan ddelont i 
farw agos i bob amser ; cowards ydyn nhw pan 
ddelo'r wasgfa aV caledi yn wastad.' 

Yr oedd Rolant, er mor anystyriol a chaled ydoedd, 
yn delwi yn wyneb yr athrawiaeth yna, methodd 
ganddo ddweyd gair ; cododd oddiwrth y bwrdd, a 
tharawodd ei het am ei ben ac aeth allan. 

Y bore nesaf, bu yno fifrwgwd dost drachefn. 
Tynodd yr ail ferch — ^yr eneth nwydwyllt hono — 
grochanaid o botes poeth oddiar y tân, a gosododd 
ef wrth dalcen y bwrdd ; tra yr oedd hi yn hwylio î 
godi'r potes i'r godardiau, neidiodd y gath ar y bwrdd, 
a thaflodd un o'r cwpanau i lawr tros y bwrdd, nes 
oedd y cawl hyd lawr a'r gwpan yn ddrylliau ; 
gwylltiodd yr eneth, a chydag anferth reg, tarawodd 
y gath fel y syrthiodd dros dalcen y bwrdd i ganol y 
crochan a'r potes poeth, a dyna Ue bu yr helynt er- 
wina yn y byd — y gath, druan, yn dolefain megis 
rhegfeydd echryslon. * Y mae'r gath yna yn rhegi'n 
arswydus,' ebe meistr yn y man. * Dim rhyfedd,' 
ebe'r wraig, yji eitha tawel a phwyllog, *dyna mae'r 
gath, druan, yn glywed yn y tŷ yma yn aml.' Dys- 
tawodd y gair yna y cythrwfl, ac ymddangosai y rhai 
euog fel pe buasent yn teimlo ei fin i'r byw, ac ni 
chlywsom fawr regi tra y buom yno ar ol hyny. 

Ýn ystod yr wythnos y buom yno, aeth y mab 
ieuangaf a'r ferch hynaf gyda'u mam i'r Seiat (fel y 
dywedir) yn y capel oedd yn y pentref gerllaw. Ÿr 
oedd y tad a'r plant eraiU yn lled anfoddlon, ond ni 
ddywedasant nemawr o'u meddyliau yn ein gwydd 

DigitizedbyL300gle 



54 Bywya Hen DetUwr» 

nî. Dywedodd y gwr un dîwrnod wrth y plant erailly 
* Gwell i chwithau fyn'd i ganlyn eich mam ar ol y 
lleill.* * Da i ddim, beth bynag/ ebeV eneth nwyd- 
wyllt, * mi rosa i yn ych seiat chi, nhad.' * Ni waeth 
i ti hyny, am wn i,' ebe yntau. 

Yno gwelid esiampl o deulu wedi ymranu, pedwar 
yn erbyn tri, a thri yn erbyn pedwar. Yr oedd y 
naiU yn tynu yn erbyn y llall ; un dosbarth am 
ddilyn fFeiriau a gwylmabsantau, y rhai oedd flodeuog 
yn y dyddiau hyny, a dosbarth arall am ddilyn cyfar- 
fodydd crefyddoL Yr oedd y bywyd crefyddol a'r 
bywyd annuwiol mewn gwrthdarawiad parhaus â*u 
gilydd yno, fel yr oedd y naill aV llall dan radd o 
anfantais i lawn ddadblygu ei hun. Dylwn grybwyll 
Vr eneth nwydwyllt hono droi yn grefyddol yn mhen 
amser wedi hyny ; nis gwn beth a ddaeth o'r lleilL 
Anystyriol y parhaodd y gwr hyd y diwedd. 



Penod XIV. 



Yn mhen rhyw yspaid o amser wedi ein bod yn 
Rhwng y Ddau isaf, galwyd am danom i Rhwng y 
Ddau ganol, i weithio. Gwr, a gwraig, a merch,. 
hogyn o lanc, a lodes o forwyn, oedd yn gwneud i 
fynu deulu y lle hwnw ; felly nid rhy w lawer o waith 
i nodwydd y Teiliwr oedd i'w gael yno. Ond yr 
oedd digon o waith am dridiau neu bedwar yn ein 
haros yno y tro hwnw, canys yr oedd pâr o ddillad 
a chob uchaf i gael eu gwneud i Domas, y gwr, oll 
o frethyn cartref uniongred. Ar gefnau defaid yr 
Hafod Ganol (dyna oedd gwir enwV lle, cofier), yr 
oedd y gwlan wedi tyfu ; Mari, y wraig, oedd wedi 
gardio a nyddu'r gwlan hwnw; nid oedd dim es- 
tronol o nwyddau masnach yn gwneud i fynu * y 
dillad hyny, ond yn unig y botymau a'r twist. 
Wedi i meistr gy meryd mesur Tomos, dygodd Mari 

DigitizedbyL300gle 



Mytoyd Hm DeiHwr. 5S 

dri chorn o frethyn i'j bwrdd, a dechreuai eu datod. 
*Be ddeydwch chi am y mrethyn i, Huw ?' gofynai, 
*y ^ ardiodd ac a nyddodd y gwlan bob ede ohono 
fo ; ni ro'i moV gore am ardio a nyddu i'r un ferch 
yn y plwy nac yn y wlad yma. Y fi llifodd o hefyd. 
Llifo (lliwio) *r cwbwl yn wlan yn y pot gartre bydda 
i'n wastad ; mae'r brethyn yn dal ei liw felly'n well 
o'r haner ; *does gen i ddim fíÿdd yn y panwrs yma, 
coUi'u Uiwie bydd y diUad ár eu hol nhw*n wastad ; 
waeth gynddyn nhw. Mi fydd llawer oV cymdogion 
yn dwad yma ata i, i gael 'u dysgu i lifo glas, a 
chlaret, a bottle green^ a mi fydda i*n deyd wrthyn 
nhw'n gowir sut i neud, ond ni feder yr un o honyn 
nhw neud dim byd yn debyg i mi er hyny. Mi wn 
i rwan ar bVai o*r defed y tyfodd pob blewyn o*r 
gwlan sy'n y brethyn yma ; rhoswch chi, dyma 
fîethyn y gôt yma, gwlan y ddwy ddafad benllwyd 
ydio,— dwy chwaer ydyn nhw, a gwlan rhywiog, da, 
fydd arnyn nhw'n wastad. Gwlan y llwdn cwta, 
sy'n y wasgod yma, gwlan da iawn. Y mae brethyri 
y got ucha o wlan dipyn garwach, gwlan y myharen 
byrgorn. Wel, be ydach chi'n ddeyd am y brethyn, 
Huw?' ebai hi drachefn, wedi traethu y ddarlith 
yna ar philosophi'r gwlan, a'r gardio, aV Uiwio, &c. 
'Brethyn dan gamp ydio,' ebe Huw, *ni fum i rioed 
yn teimlo'i well, os i gystal o. Y mae y gwlan aV 
nyddiad a'r lliw a*r cwbl o*r fath ore sy bosib.* * Ond 
tydy nhw, Huw ? ' meddai Mari. * Ydyn, mewn 
gwirionedd,' meddai Huw, * mi fyddai'n well i wrag- 
edd y wlad yma dalu i chwi am nyddu a lliwio iddyn 
nhw o'r haner na dyfetha'u dillad wrth eu gwneud 
eu hunain.' * Mi fydda i*n meddwl hyny'n wastad 
fy hun,' meddai Mari, ' ond fydde ddim modd i mi 
gael amser.' 

'Roedd Huw wedi gwneud ei groeso tra byddem 
yno trwy ganmol y brethyn aV nyddu. Gofalai y 
wraíg am y tamaid goreu iddo ; dodai ddwy Iwyad 
dda yn ychwaneg o de yn y pot, bob tro. Cawsom 

DigitizedbyL300gle 



.56 Bÿwyd Hm DeiHtor. 

ginio rhagorol ar gyw iar a bacwn y diwmod hwnw, 
a bywiolaeth dda biob dydd tra buom yno. ] 

Ónd dynes erwinol ei hysbryd a'i thymher oedd 
Mari, wedi'r cwbwl. Dyn distaw, tawel, diniwed, a ! 
chrefyddol oedd Tomos, y gwr ; a geneth synwyrol 
a distaw oedd Margaret, y ferch. Yr oedd hi wedi 
cael gwell manteision addysg naV rhan fwyaf o'i çhyf- 
oedion ieuainc. Aethai modryb, iddi, chwaer ei thad , 
i Gaer i wasanaethu yn eneth ieuanc ; yr oedd hi yn 
lodes pur landeg. Friododd fasnachwr yn Nghaer 
oedd mewn sefyllfa bur dda yn y byd, a chan nad 
oedd ganddynt blant eu hunain, cymerodd y fodryb 
ferch yr Hafod gyda hi adref ryw dro y daethai ar 
ymweliad â*i hen ardal enedigol. Bu yr eneth yno 
am dair blynedd, rhqddodd ei modryb hi yn yr ysgol 
tra y bu yno, a phari ddaeth hi adref . yn ol, yr oedd 
golwg fawr gan y cymydogion arni. Mawr oedd y 
son am dani, * Mae Margaret, yr Hafod, yn medru 
siarad Sasneg ỳn Uawn cystal a'r Person,' meddent ; 
* be gwelech chiV pethe mae hi wedi bwytho, mi syne 
'ch calon chi ; dallech chi byth goelio bod yn bosib 
iddi allud gneud^gwaith mor guíe,^ a llawer oV cy- 
íFelyb bethau a siaredid am dani. Yr oedd ar lawer 
bachgen fiys yn ei gfilon ei chael yn wraig, ond ni 
feiddiai'r un dori ati ^ ystyrient hi yn ormod o /acfy, 
Yr oedd eisiau ystad jdda i gadw un felly fel y dylasai 
gael ei chadw, dybiemt hwy ; ac yn ystyr fwyaf pri- 
odol y gair, yr oedd yr eneth yn /adj/ hefyd ; yn 
weddus ei hymddygiad yn mhob cwmpeini, heb ddim 
coegfalchder na gwamalrwydd yn agos ati ; ac ni 
feiddiai y íFol a'r gwamal fod yn hyf a sarhaus yn ei 
phresenoldeb. Yr oedd yn ddefnyddiol iawil fel 
athrawes yn yr Ysgol Sabbothol a gynelid mewn 
capel yn y gymydogaeth ; yr oedd hyny tua dech- 
reuad yr Ysgolion Sabbothol yn y wlad. Yr oedd 
genethod ei dosbarth yn meddwl y byd ohoni. Ni 
welent y Sul byth yn dyfod yn ddigon buan ; ac ni 
fynasent goUi yr ysgol ar un cyfrif. Y peth mwyaf 

DigitizedbyL300gle 



Bywÿd Hen DeiUwr. 57 

eíleithiol o bob peth i'w dal mewn ufudd-dod Vw 
rhieni fyddai addaw y caent fyned at Miss Eyans i'r 
ysgol y Sul nesaf, neu y bygythiad o'u cadw gartref. 
Yr oedd hi wedi Uwyr enill serchiadau y plant, a 
gwnáent bob beth a geisiai hi ganddynt, a bu ei 
dylanwad yn eifeithiol iawn er gwareiddio llawer ar 
foesau ac arferion plant yr ardal. 

Ond fel y dywedais eisoes, arthes o ddynes oedd 
Mari, ei mham ; gwaith anhawdd iawn oedd gwar- 
eiddio dim arni hi. Pan aeth Tomos at grefydd, 
aeth Mari o'i cho' ; ni fwytai ar yr un bwrdd, ac ni 
chysgai yn yr un gwely, ag ef am dymhor. Bu 
Tomos am hir dymhor ar ol iddo fyned yn aelod 
eglwysig yn methu anturio ymaflyd yn y ddyled- 
swydd deuluaidd, ac yr oedd hyny yn faich trwm ar 
ei feddwl. Daeth Dafydd y Saer, yr hwn oedd wr 
crefyddoi, i'r Hafod, i wneuthur aradr ac ogau yn 
ystod y tymhor hwnw. Aeth yn gytundeb rhwng 
Tomos ac yptau i fyned yn nghyd â'r ddyledswydd 
îin bore. Trefnid i Dafydd fyned trwy y gorchwyl 
ddarllen a gweddio, ar y dyb y goddefai Mari i 
wr dyeithr fyned trwy y gwasanaeth heb ddangos ei 
hanfoddlonrwydd ; ac wedi i Dafydd dori y garw 
wnwaith, tybient y byddai y ifordd wedi ei hagor a'i 
pharatoi o flaen Tomos i ganlyn yn mlaen arni. 
^elly jfu : ar ol brecwest y bore hwnw, estynodd 
Tomos y Beibl i'r bwrdd. * Be ydach chi*n geisio 
gen hwn yna rwan ?' gofynai Mari. * Dafydd Robert 
ddawodd y gnae o ddarllen penod i ni,' ebai Tomos. 
yn fwynaidd. * Pwy ofynodd iddo fo neud hyny ?' 
'Y fi^ Mari bach,' ebe Tomos. * Dyrllenwch chi 
trwy'r dydd, os mynwch chi, rosa i ddim yn ych 
^wn chi,' ebe Mari, a ffwrdd a hi i'r bwtri at y potiau 
llaeth, a hel a gosod y fuddai yn barod at gorddi, 
gan gadw gymaint o swn ag a allai. Fodd bynag, 
^eth Dafydd drwy y gwasanaeth rywfodd. 

Daeth Tomos a'r Beibl i'r bwrdd y bore nesaf eto. 
Vr oedd hithau yn llawn stranciau drwg er y dydd 

DigitizedbyL300gle 



58 Byieyd Hen Deiliwn 

o'f blaen, ond arosodd yn ei chadair y tro hwnw : 
ond yr oedd yn greulon ddigofus wrthynt ; taniai eî 
llygaid fel llygaid cath wedi ei chau mewn sach^ 
prociai y tân, a chadwai drwst. Gwaeddai allan pan 
oedd Dafydd ar ganol darllen, *Betsen/ ebe hi wrth 
y Uances forwyn, *dos a dyro fwyd Vt mochy munyd 
yma/ * Wil,* wrth yr hogyn, * dos dithe i nol mawn 
ar y tân, yn lie eiste yn y fan ene fel ffwL Hacwch 
chi ar y gath acw ! sget ene ! blâg arnoch, mi dyr y 
gwpan acw rwan.' Ni chaed fawr o hwyl ar benod 
na gweddi y bore hwnw drachefn. 

Gorphenodd Dafydd ei waith yn yr Hafod y diwr- 
nod hwnw, aV bore dranoeth yr oedd Tomos, druan, 
wedi ei adael ei hunan ar faes yr ymdrech, a mawin 
oedd tywydd ei feddwl yn nghylch beth a wnai o'i^ 
ddyledswydd. Yr oedd yn ddigalon iawn i geisio 
tori trwyddi, ac ofnai y byddai Mari yn waeth ei 
hwyl fy th pan nad oedd neb dyeithr yn y tŷ. Ceisiaî 
berswadio ei hun mai gwell a doethach fuasai iddo 
roddi y goreu iddi, gan obeithio y deuai pethau yn 
well o dipyn i beth. OV tu arall, ystyriai mai llwfr- 
dra pechadurus ynddo fuasai hyn}^, ac y dylasai fel 
milwr da sefyll ei dir, a pheidio troi ei gefn yn nydd 
y frwydr — y byddai ond odid yn anhaws byth iddo 
gynyg ar y ddyledswydd ar ol hyny. Ar ol brecwest 
y trydydd bore, ymaflodd yn grynedig yn y Beibl ; 
ceisiodd hithau ei gipio o'i law, ond methoddJ 
'Tomos,* ebe hi, ^niddyoddefa i ddim peth fel hyn, 
ni na i chwaith. Y nhŷ i ydi hwn.' Dealled y dar- 
Uenydd bod ei thad hi, a'i thad yntau am hyny, wedi 
bod yn byw yn yr Hafod. Unig ferch ei tnad a*i 
mham oedd ni. Daethai Tomos yno atynt ar ol 
priodi Mari, ac efe oedd y tenant ar ol marwolaeth 
ei dad-yn-nghyfraith ; a dyna oedd rheswm Mari 
dros ddweyd, * Y nhŷ i ydi hwn.' Ac ychwanegai^ 
* Ni fu yma ddim darllen na gweddio yn y tŷ yma 
Vioed ; mi fuase no chwith gen y nhad a mam, a 
Bhaid a nain, i feddwl y daethe'r fath beth byth iV 

DigitizedbyL300gle 



Bÿwyd Bm Deiliwr. 5^ 

) yma, a ni fu pobol 'nestach a mwy parchus rioed 
n y wlad nag oedd y nheulu i. Os bydde nhw^n 
hware cardie weithie, pwy ddrwg oedd yn hyny ? 
li fÿdden yn byw'n heddychlon hefo'u giiydd ac 
fo'u cymdogion yn wastad, ac yn talu i bawb ei 
fyn ; a nid wrth ddarlien a gweddio y gwnaethon 
hw hyny.' Ceisiai Tomos ymresymu'n dawel à hi,. 
Qd nifuasai waeth iddo geisio ymresymu hefo careg^ 
pentan. Rhedodd Mari allan, ond aeth Tomos- 
rwy y ddyledswydd, gyda'r llanc aV llances. Y 
ymhor yr oedd y ferch yn Nghaer y bu hyn. 



Penod XV. 

ToRAis stori rhwng y Ddau Ganol yn y benod ddi« 
^eddaf ar eî haner . Nid ar ei haner chwaith, hwyr- 
ich, ond cyn ei gorphen, beth bynag ; a rhaid i mi 
^waith hon ei chario yn mlaen iV pen, os gallaf. 
Aeth y ddeuddydd neu dri cyntaf y buom yno 
leibio'n lled dawel. Byddai yr yspryd drwg oedd 
m Mari yn nawsio alian yn awr ac eilwaith ar ach« 
ysuron, yr hwn a gynhyrfìd weîthiau gan y gath,. 
>ryd arall gan y forwyn, yn enwedig os digwyddai 
'r naiU neu y liall dori rhy w botiau — amryfusedd y 
nae pob cath a morwyn yn agored i syrthio iddo 
Feithiau. Taranai Mari yn ofnadwy ar yr achly- 
nron hyny ; caem ddarlith ganddi ar hanes y potyn 
oredig, — pa bryd, ac yn mha le, y prynasai hi ef — 
iint a roisai am dano — pa faint o amser y buasai yn y 
f, &c. Un diwrnod, digwyddodd Vr forwyn dori pot 
iiwstard, yr hwn, meddai Mari, fuasai yn y teulu er 
iyddiau ei hen nain, a gwell a fuasai ganddi hi wel'd 
fr holl botiau oedd yn y tŷ yn cael eu tori yn siw« 
rws na hwnw. Yr oedd y ddarlith ar yr achlysur 
íwnw yn fwy hyawdl na'r un arall a glywsom ganddi 
n buom yno. Dwrdiaî y llances, gan ei galw ar 

DigitizedbyL300gle 



^O Bywyd Hen DeiUter. 

l)ob enw drwg adnabyddus, ac anadnabyddus hefy^ 
:am a wn i, a rhegfa hefyd wrth gynifon pob un ohoii 
ynt. Pan fyddai Tomas neu y ferch yn digwydd boi 
yn bresenol ar adegau fel hyn, ymdrechent yn daw< 
"a phwyllog i dywallt olew megis ar y tonau ; oo 
byddai raid Vt storm gael gweithio ei hun allan. 

Ar ganol storm y pot mwstard, syrthiodd meist 
ati i bwytho gan gynted a'r gwynt, a * hys — s ' 
^anlyn pob pwyth. Yr oedd y ci yn gorwedd ar j 
aelwyd, ac yn troi'i lygad, ac yn cocio'i glust, wrt 
glywed yr hys. O'r diwedd, gan na allai ymatal y 
hwy, neidiodd i fynu, a rhuthrodd i'r gath, ac 3H 
^ytiodd hi yn greulon, gan dybied mai hi oedd | 
gwrthddrych yr anogid ef iV dysgyblu gan yr hyi 
yr hon a gariai ddylanwad eifeithiol iawn ar ei yspry 
a'i dymher. Tawelodd storm y pot mwstard y 
storm y ci a'r gath. Aeth Man î wahanu y dda 
hyny oddiwrth eu gilydd, ac annghofiodd y llall ai 
y tro, a bu tawelwch mawr. Ni ddeallasai hi ddii 
gelwch ymosodiad y ci ar y gath, canys ni chlyws^ 
hi meîstr yn hysian gan faint ei swn ei hun ; p 
amgen, buasai Huw mewn lle poeth, ond odid. 

Yr oedd wedi áyfoá ì ddigymod yn weddol à' 
ddyledswydd deuluaidd er's tro cyn yr amser y buoi 
ni yno. Darfu i ddyfalbarhad Tomos ddwyn barn 
ddyledswydd i fuddugoliaeth ar yr aelwyd ; on 
Uawer brwydr galed a ymladdwyd ar yr aelwyd hon 
cyn sicrhau yr oruchafiaeth. Ẃedi i'r ferch ddyfo 
adref o Gaer, cymerodd hi ochr ei thad ar y cwesi 
îwn, a bu o gymhorth mawr iddo i ddai ei ffordd he 
Iwfrhau ac ymoUwng ; ond pwnc o oddefiad oedd 
•ddyledswydd gan Mari ; nid aethai erioéd ar ei glir 
iau adeg y weddi, ond piician gwau^ hosan y bydd; 
hi fynychaf tra y byddid yn darllen a gweddio ; a 
iveithiau yn cystwyo y ci neu y gath, fel y digwydds 
y naill neu y llall ddyfod yn ei ffordd. 

Rywbryd yn nghorph y dydd diweddaf i ni fod yn< 
digwyddddd i Tomos yn ddiragfeddwl grybwyll ei fo 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen BeiUwr. 61 

F a^ ferch yn bwriadu myned dranoeth i gyfarfod 
regethu oedd i gael ei gynal mewn lle o fewn pedair 
bum miUdîr oV Hafod. Cythruddodd Mari yn 
nbyd pan glywodd hyny. * Tydi^ ddau yma/ ebai^ 
^n meddwl am ddim yn y byd ond howca î gwar- 
)dydd i rwle ne gilydd o hyd. Pen fyddan nhw ym 
fj mi fyddan â*u trwyne yn 'rhen lyfr ene (y Beibl) 
eunydd beunyddiol, na chaifF dyn yr. un gair o'u 
íene nhw ; ac ono i'r seiat ne rw gwarfod bron bob» 
los, a gadel 'rhoU ofal a'r draíTerth i mi.' * Wel, hust 
Dam bach,' meddai y ferch. *Hust yn wir î' ebeV 
im, *rydw i wedi dyodde dîgon, debic gen i, os. 
ligon ydy w llawer, a ddioddefa i ddim chwaneg.' * Mi 
iewch chwi fyn'd hefo nhad Vr cyfarfod, mi rosa î 
^tre o ' wyliys calon,' meddai'r ferch. * Y fi ! y fi 
yn'd i'r cwarfod V ebe Mari, * mi gei ngwei*d i'n 
gyfiarnog yn gynta ; fum i rioed mewn cwarfod, a da 
byth chwaith. Y'th di warchod yn wir ! mi fydde 
nna warchod braf ; gwarchod *rhen lyfr ene nait tì 
xw'r dydd. Oes rhw sens mewn peth fei hyn^ 
íuw V ebe hi, * mi rho i o ar ych barn chi rwan.^ 

'Hyss — ,' ebe Huw, *gwell gen i adael y mater 
ẁyngoch chi a*ch gilydd.* * Nage, nage,' ebai Mari,. 
deydwch be ydach chi'n feddwl ; 'rydach chi'n 
tóigon call i wbod be sy'n i le.' 

' Wel,' ebe Huw, * yr oeddwn i'n meddwl rhy w« 
líeth fel hyn rwan ; tasech chi a gwraig yr Hafod Isa 
|m ffeirio dau wr,-*-y mae gwr yr Hafod Isa yn bur 
iebyg i chwi yn ei fíbrdd, a'r wraig yn bur debyg i 
romos yn ei fíbrdd.' 

Edrychodd Mari arno, a'i safn yn agored, fel un 
^edi ei tharo â braw a syndod. * Beth !' ebe hi, * ai 
cythrel sy ynthoch chi, ddyn, pan feddyliech chiV 
ttthbeth — ewch o*n nhŷ iV fynud yma, ne mi*ch 

boUta chi'n ddau ddarn ; gna, myn .' * Rhos* 

wch, rhoswch,' ebe Huw, * rhyw Jre^s oedd y gair 
tóeydis i ; doeddwn i ddim yn meddwl dim o'r fath 
leth.' * Ffregs yn wir,' ebe Mari, * mî ro i chìjffregsio 

DigitizedbyL300gle 



€2 Bÿwyd Hen DeUiwr. 

jffregsiwch chi â fî fel ene.' Ar hyn, hi a dorodd 
nadu. * Mae pawb yn troi yn Perbyn i,' meddai 
* nid oes yr un creadur ar y ddaear yma yn diodd 
'cimin ag ydw i'n orfod ddioddef bob dydd o mowyd 
gweithio yn y fan yma fel slaf i gadwT ddau yma yi 

gyf" 



thithe, Huw, yn cymryd *u part nhw i nhrin i fel hyi 
yn y nhŷ fy hun.' * Yn wir, y mae yn ddrwg iawi 
gen i i mi ddweyd y gair, Mari Evans,* ebe Huw 
* gobeithio y gwnewch chwi faddeu imi ; fynaswn 
•ddweyd dim i^ch brifo ar un cyfri. Rhag i mi an 
nghofio,' eb efe drachefn, *Voedd gwraig Bronllai 
wedi peri i mi ofyn ga'i i glwt o'r brethyn glas ym! 
iddi gael ei wePd o ; mae arni flys gwneud clog idd 
liun 'run fath a fo.- CyfFyrddodd hyny â man wat 
Mari. * CaifF,* ebe hi, * ewch a darn iddi hi ; ond n 
waeth iddi hi hebddo fo, ni feder hi ddim llifo din 
byd yn debyg iddo fo. Deydwch wrthi hi am ddwa( 
aT gwlan yma ; mi llifa i o iddi hi.' * A dweyd \ 
gwir i chwi, dyna oedd arni hi eisie, ond bod hi yn 
wel*d o'n ormod peth iV ofyn,' meddai Huw. 

Daeth Mari ati ei hun yn ddiarwybod iddi ei hun 
^c ymadawodd meistr a hithau yn benau fFryndiau j 
noson hono. 

Yn mhen rhy w ysbaid ar oi hyny, cymerwyd Misî 
*E vans, y ferch, y n glaf ; ei chlefyd oedd y typhîisfever, 
Yr oedd pryder ei mham yn fawr iawn yn ei chylch. 
Gofynodd iV meddyg un diwrnod beth oedd ef yn ei 
feddwl ohoni ; ysgydwodd ei ben, gan ddweyd nad 
oedd ganddo ond gobaith gwan am ei hadferiad 
Yr oedd Mari erby n hyn bron a g wallgofi. * G weddi- 
wch, Tomas,* ebai y noson hono. * Estyn y Beibl,' 
meddai yntau. Aeth hithau i gyrchu y Beibl ar 
hyny o ofyn ; a dynaV tro cyntaf erioed iddi wneud 
,'y fath beth. Darlienodd Tomas adnodau yma ac 
acw, gan wneud ambell i sylw ar y geiriau. * Yna 



gwaeddasant ar yr Arglwydd yn eu cyfyngder,' oedd 
Ain adnod — ie, * yn eu cyfyngder,' sylwai Tomas, * 

°gitizedbyL300gle ' 



ni 



Bywyd Hm I/eiUtor. 

îhlywid byth mo'nynt yn gwaeddi nes aeth yn ^^ 
mgder ar nyn t . Adnod arall oedd o Salm arall, * Fau 
addai efe hwynt, hwythau a'u ceisiant ef. Dychwel- 
5nt a cheisient Dduw yn fore ; cofient hefyd maî 
Duw oedd eu Craìg, ac maeV Goruchaf Dduw oedd 
îu Gwaredydd/ — * ie,' meddai Tomas, megis rhyng- 
ido ac ef ei hun , * Pan laddai efe hwynt^ dim cyn 
\ìyny ^^ cofient hefyd,'' Peth efFeithiol iawn i beri i 
bobl gofio fel y áylmt gofio ydyw gwasgfa a thrallod} 
Adnod arall oedd, * Mewn adfyd hefyd, Arglwydd, yr 
ymwelsant â thi ; tywalltasant weddi pan oedd dy 
gospedigaeth arnynt.' * le, dyma nhw eto,' dywedai 
Tomas, * mewn adfyd^ pan oedd y goshedigaeth arn- 
ynt ; wel, wel, rhy w bobol ryfedd iawn oedd y rhai'n, 
ond beth wnawn ni^n son, mae pobol Vun fath a 
nhw*n union yn y byd eto.' Yna cauodd y Beibl. 
Yr oedd Mari yn deall cyfeiriad yr ergydion, ac yn 
eu teimlo hefyd, ac yn ymddigio ynddi ei hun ; ond 
yr oedd ei phryder a'i gofal am y ferch glaf yn 
ffrwyno ei digter rhag tori allan. Aeth ar ei gliniau 
y cro hwnw, a*r tro cyntaf iddi. Pan oedd Tomas 
yn gweddio am arbediad by wyd ac adferiad iechyd y 
ferch, os oedd hyny yn unol à'r ewyllys ddwyfol, 
torodd Mari allan, * Gadewch yr os yna allan, Tomas, 
Vydach chi'n rhoi lle i ange fel ene.' *Nid eìn 
hewyllys ni, ond dy ewyllys di a wneler,' meddai 
Tomas, gan fyned rhagddo heb gymeryd arnoH 
chlywed. * Na, fwyllys i yn hy n, beth bynag,' meddai 
Mari, * mi fodlona i bobpeth os ca'i ngeneth anwyl.' 
Gwellhaodd Margaret oV clefyd, a gwareiddiodd y 
tro hwnw lawer ar Mari. Dechreuodd fyned i wrando; 
ac yn mhen amser, aeth at grefydd. Yr oedd cyf- 
newidiad mawr ac amlwg ynddi ; collodd ei gerwin- 
deb, a daeth yn ddistaw ac addfwyn. Nid oedd ei 
gwybodaeth grefyddol ond bychan ; ond yr oedd 
effeithiau crefydd yn amlwg iawn arni. Parhaodd 
felly hyd ei marwolaeth. 

Digiti2ed by LjOOQ lC 



Penod XVI. 

Ar ol gorphen goruchwyliaeth y nodwydd yn Rhwng 
y Ddau ganol, ar y ffordd wrth fyned tuag adref yt\ 
hwyr hwnw, gofynwn i meistr, * Fa bryd y cawn nî 
fyned i Rhwng y Ddau uchaf eto ? Dyna fi wedi 
cael prawf oV ddau arall, ac y mae blys arnaf i gael 

Erawf oV trydydd hefyd/ * Wel, fe ddaw'r tro cyn 
ir, ond odid,' ebe yntau, * y mae cryn dipyn o amse^ 
er pan y bum i yno, ond p*run o'r ddau oeddit ti yn 
ei hoffi oreu ?* * Yn wir, mae yn anodd dweyd,' 
meddwn inau, * yr oedd pethau da a phethau drwg, 
yn y ddau. Un wych ydyw gwraig yr Hafod Isaf, 
ac un wych ydych merch yr Hafod Ganol, a'i thad 
hefyd ; ond gwarchod pawb rhag gwr y gyntaf a 
gwraig yr olaf. Ond mi gefais i gryn lawer o ddi- 
fyrwch oddiwrth y ddau hefyd. Mi roisoch chwi^ch 
troed ynddihigyneu,drwy gynghoriy ddau dŷ i newid 
gwyr a gwragedd â*u gilydd.' * Do, ond taw di a 
son yr un gair byth wrth neb am y tro, nac am ddim 
arall a welaist ac a giywaist ti yn un oV ddau dŷ. 
Fuaswn i ddim yn mentro dweyd y peth a ddwedais 
i, onibai mod i wedi cymeryd mesur troed Mari es 
talwm. Mi wyddwn i oV goreu os gwylitiai hi, y 
medrwn ei dofi a'i dwyn ati4 hun, dim ond canmoi 
tipyn ar ei gwaith hi yn nyddu ac yn lliwio. Ni 
chawsem haner gystal by wiolaeth ag a gawsom oni 
buasai i mi roi clod iSv brethyn hi. Druan oV Ceiliog, 
mi gafodd ei wneud yn fwyd-offrwm i ni am y gan- 
moliaeth hono. Ond a gadael peth fel yna heibio, 
ddarfu i ti ddim sylwi y gwahaniaeth mawr y mae 
crefydd yn wneud rhwng pobl a*u gilydd ? Ydy w, 
ydyw,* ebai ef mewn tôn bur ddifrifol, *lle mae 
hî mewn gwirionedd, y mae yn gwneud ei hol yn 
amlwg. Dyna'r Nefoedd ar y Ddaear, y bydda i yn 
i alw fo, wyddost ; mae*n hawdd iV teulu yno fyn^d 
í'r nefoedd sy uwchben bob un, canys y maent yn 
cytuno i gydrodio a chynorthwyo eu gilydd yn fFordd 

DigitizedbyL300gle . 



Bywyd Hen Deiliwr. 63 

sy'n arẃain yno. Pob gwas a morwyn wyllt ac an- 
ystyriol elo yno, mi fyddan naill ai wedi newid i 
ffordd y teulu, neu wedi ymadael oddiyno'n bur fuan. 

' Dyna'r lle arall, yr UfFern ar y Ddaear wyddost, 
mae yn hawdd iawn i bawb sydd yn byw yno fyn'd 
i'r uffern sy dan y ddaear, am fod pawb yn gyttûn, 
heb neb yn tynu'n groes, yn rhodioV unionffordd 
sy'n arwain yno. Ond am y ddau le arall yna (yr 
Hafod Isa a'r Hafod Ganol), mi fyddai'n anhawddach 
i ti fyn'd i'r nefoedtì nag i uffern ohonyn nhw.* * Wel, 
sut *rytach chwi'n dweyd felly, meistr ? * meddwn i. 
*Wel, am fod yno rai yn tynu bob ffordd,' eb efe, 
* mae'n anhawdd i Tomas a V eneth yna fy w'n dduwioí 
hefo Mari, ac mae Mari yn ei chael hi*n ddigon tra- 
fferthus i fyw yn annuwiol hefo nhwthe, a Vun fath 
y mae hi ar wr a gwraig a phlant y tŷ aralL* 

Ar hyny, dyma wr yr Hafod Isa yn dyfod i'n cyf- 
arfod ar ei geffyl, yn dychwelyd adref oV farchnad. 
Safodd pan ddaeth gyferbyn â ni. * Holo, Huw, y 
chwi sydd yna ? * eb efe. Yr oedd y gwr yn o lawn 
ddiod. * Wyddoch chi be be oeddwn i*n feddwl 
rwan, Huw?' meddai. *Na wn i*n siwr,' ebeV Uall. 
'Wel, meddwl myn'd iV seiat heno — heno mae'r 
seiat yn y capel, 'nte ? * * Felly'n wir,' ebe Huw, 
'beth wnaeth i chwi feddwl hyny ? * * Wel, Vydw i*n 
nieddwl mod i chwedi cael troad, ydw*n wir.' * Da 
iawn yn siwr ; beth sy^n peri i chwi feddwl hyny ? ' 
'Fedra i ddim deyd i chwi, Huw, mi 'rydw i*n clowed 
rhwbeth yna*i fy hun na wn i ddim be ydi o os nad 
troad ; dawn i gartre, mi fedreMarged (y wraig) wbod 
be sy arna i ; Vwy*n coelio, beth bynag, mod i'n 
myn'd i gael tro, os nad ydw i wedi i gael o,' 

* O, mi fedra i ddwedyd i chwi be sy arnoch chwî, 
a beth sy ynoch chwi,* ebe meistr. * Fedrwch chwi, 
Huw ; be ydych chwi'n feddwl ydio, fel tase ? * 
'Tipyn gormod o gwrw sy ynoch chwi, yn y pen y 
öiae'r tro, ac nid yn y galon yn siwr i chwi ; mi 
ddowch atoch ych hun erbyn yforu.' * B^h^ Hgw> 

Digitized by ^ 



66 Bywyd Hen DeiUwr^ 

ai nghymryd i'n ysgafn rydach chwi ? mi rydw i 
wedi caei troad os cafodd yr un dyn eríoed dro ; a 
mae*n dda i chwi hyny, ne mi faswn yn ych taro 
chwi'r mynud yma nes y basech chi'n gwel'd nod- 
wydde dur gen amled aT cenllysg oxh cwmpas, am 
y nghymryd i'n ysgafn fel ene/ a fFwrdd ag ef. 

Wedi iddo fyned, ebe fi wrth meistr, * Y fo wedi 
cael tro'n wir 1 ni chaiff o dro byth os na altríth o*i 
ffordd/ Taflodd y sylw meistr i'w ddauddwbl gan 
chwerthin, a ni fuaswn inau yn fyTnyw am dipyn yn 
deall beth a barai iddo chwerthin felly, nes i mi ail 
ystyried y sylw doeth a wnaethwn. 

Ar hyny, dyna hen wr yr Hafod uchaf yn dyfod 
ar y ffordd i*n cyfarfod. Dychwelyd oV farchnad yr 
oedd yntau. * Huw, yr hen goes,* eb efe, * mi fum 
i heibio'ch tŷ chi yn holi am danoch chi ; mae'r hen 
wraig eisio i chi ddwad acw i neud dillad i*r bechgyn ; 
bryd dowch chi'r hen law ? ^ 'Rhen goes, neu 'rhen 
law, fyddai pawb, hen ac ieuanc, gan yr hen wr 
hwnw. * Wel, mi ddown ni acw pan fo*n gyfleus i 
chwi ar ol canol yr wythnos nesaf ; mae gen i waith 
hyd hyny.' 

* OV gore, Vhen goes, mi ga i ddeyd wrth Beti y 
do'i di yr wythnos nesa, *nte ? * 

* Gellwch,* ebe Huw. 

* Aros di *rhen law, pwy ddiwrnod ga'i ddeyd ? * 

* D'wedwch dydd lau.* i 

* Purion, Vhen law. Nos dawch.' I 
Ar ol iddo fyn'd, * Yr wyf finau yn ofni, Robin,' 

ebe meistr wrthyf, * na chaiff yr hen gono yna ddim 
tro byth os na altrith o lawer,' a thorodd i chwerthin 
yn enbyd drachefn, a chwarddais inau gydag ef. j 
Cyn i ni symud oV fan, ni a glywem swn traedj 
ceffyl yn dyfod ar garlam ar ein hol. Safem i wrando, 
a safodd y ceflyl pan ddaeth i gyfarfod gwr yr Hafod 
Uchaf ; yr oedd yn rhy dy wyll i ni allu eu gweled 
ond cly wem wr yr Hafod Isaf yn gofyn i'r llall mewn 
Uais uchel a chyffrous, * A welsoch chi HuwV Teiliwr 

DigitizedbyL300gle 



I 



Bywyà Hen DeiUwr. 67 

yn eich cyfyrfod ? ' * Do, mae'r hen goes yn y fan 

ene/ ebe hwnw. * Myn , mi ro iddo fo, am fy 

sultio i fel y gnaeth o.' Yr oedd y gwr wedi cael 
troad wedi iddo'n gadael ni, a than effeithiau'r troad 
hwnw wedi troi yn ei ol gydaV bwriad o guro Huw. 
Ond medrodd yr hen wr arall ei berswadio i droi eto 
gydag ef tuag adref, ac aethom ninau i*n ffoirdd yn 
ddyogel. * Dyma fo wedi cael dau dro rwan,' ebe 
meistr, * hwyrach y caiff o ddau neu dri eto cyn relo 
adref ; druan o Marged.' 



Penod XVII. 



FoRE y dydd lau yr addawsem fyned i'r Hafod Uchaf, 
cychwynasom tuag yno gyda thoriad y dydd. Yr 
oedd meistr yn digwydd bod ar ei uchelfanau y bore 
hwnw, mor ilawen aV gog, ac mor chwareus aV ebol. 
Pan oeddym yn neshau at y llanerch ar y ffordd y 
cyfarfuasai gwr yr Hafod Isa â ni yr hwyr o'r blaen, 
gofynwn iddo, * Beth a wnaech chwi rwan, pe deuai 
gwr yr Hafod i*n cyferfod? * *Ie, on'te,' eb efe, * mi 
fyddai yn weli i ni ymbaratoi erbyn y gwaethaf, rhag 
ofh y digwydd y daw y gelyn i*n cyfarfod.' Yna 
tarawodd y gwniadur am ei fys, yr hwn a alwai efe 
ei darían, a chymerodd ei lathen fel gwaewffon yn ei 
law ddeheu, * Bydd di yn gludydd arfau imi,' meddai 
wrthyf fi, * dwg y labwt a*r wydd bresio aV bwtcin, 
ar fy ol i, a chadw yn agos ataf, os daw ymosodiad. 
Yr oedd llonaid ei lewis o nodwyddau dur, i*w defn- 
yddio fel taflbicellau at y gelyn. Felly wedi gwisgo 
a threfnu arfau ein milwriaeth deilwraidd, aem yn 
mlaen yn hyderus, gan gwbl gredu y buasem yn 
alluog 1 yru cant o wyr arfog ar ffo, pe buasent yn 
yraosod árnom. Ond ni ddaeth un gelyn i'n cyfar- 
fod, a da oedd hyny iddo. 
Gyda'n bod ni dros riniog yr Hafod Uchaf, torodd 

DigitodbyLaOOgle 



68 Bywfd Hen Deiliwr. 

yr hen wr i chwerthin, * Huw, yr hen goes, ac mi 
ddoist,' eb efe, * 'doeddwn i ddim yn disgwyl y doet 
ti/ * Sut felly,* ebe Huw, * ond oaidych wedi gofyn 
i mi, a minau wedi addaw dwad.* * Wel oeddet yr 
hen goes, yr oeddet ti wedi addo, a deneV pa'm yr 
oeddwn i'n taerü y hyd na ddoet ti ddim ; ddaw o 
ddim yn siwr, meddwn i, y mae wedi deyd y daw o ; 
ond ydàch chi, y teilwried yma, yn rhai mor gethinol 
am ddeyd clwdde.* * Fydda i byth yn tori addewid 
os bydd yn bosibl ei chyflaẃni hi,' ebe Huw., * Wel^ 
dwn i, yr hen law,' ebe'r llall, * tase ti'n deyd na fyddi 
di byth yn c'lywni addewid, os bydd yn bosib i ti ei 
thori, mi faset yn liawn nes i'r marc. Mi dorist 
gimÌCT o ddewidion ag roist ti o bwythe 'rioed, 'rwy'n 
coelio, 'rhen goes.' 

Taflodd ei olwg arnaf fi yn y man. * P'le cest tiV 
hen law yma, Huw?' meddai, *eitha prentis o 
g'lwyddwr, beth bynag am deiliwr, mi gwranta i o, 
onte, *rhen law ? ' * Na wn i,' ebe fi, * rydw i heb 
ddysgu deyd celwydd eto. 'Ddwedais i *run celwydd 
heddyw, a dim ond un ddoe.' * le, mi ddeydest un 
ddoe, do ? Be oedd hwnw, 'rhen goes ? ' * O, rhyw- 
beth digon diniwed, am wn i, a hwyrach y buasai yn 
dda i chwi tase fo'n wir, V ewyrth.^ * I mi ! i mi í 
be oedd hyny ? * Dweyd wrth was y persoti ddaru 
mi, o ryw fregedd, eich bod chwi wedi myn'd i'r seiat 
Capel ísa.' *Beth! y fi, y fi, y fi, wedi myn'd i 

seiat ! be g barodd i ti ddeyd y fath beth ! deyd 

wrth was y person mod i gwedi myn'd i'r seîat ! be 
ddylith y person am dana i ? Dos alian o nhŷ i, a 
ffwrdd o ngolwg i 'r mynud yma, ne mi, mi, mi dora 
dy ben di.' * Hidiwch mo Robin,' ebe meistr, * mae 
rhy w ddireidi fel yna ynddo fo, ac ni thynwn i yn fy 
myw mono fo ohono fo, ddeydodd o ddim o'r fatb 
beth.' * Naddo debig gen i,' ebe*r hen wr, * ne gwae 
iddo ; prun bynag ddeydodd o ne beidio, mi wela i y 
meder o neyd c'lwdde a^u deyd nhw yn rhigil ddigon.*^ 

IV diben i*r darllenydd allu gweled pwynt y stori,, 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen DtiUwTm 69 

dylwn roddi ^rchydig o hanes teulu yr Hafod. Hen 
bobl o'r hen sort yn drwyadl oedd )nr hen wr a'r hen 
wraig ; Eglwyswyr seiog yn eu íFordd, er nad yn aml 
iawn yr aent iV eglwys chwaith ; yr oeddynt yn cas- 
hau y Criadogs, fel y galwent yr Ymneillduw)^*, â 
chas C3^awn ; buasai mor anhawdd eu perswadio i 
groesi rhiniog capel ag a fuasai cael bwch i odyn. 
YmfFrostiai yr hen wr yn fynych na fuasai efe a*r hen 
wraig erioed o fewn capel, ac awydd i V dynu allan 
a barai i mi ddweyd fy mod wedi dywedyd wrth was 
y Person ei fod wedi myned i'r seiat ; ac allan y daeth 
yr hen ddyn oedd yn yr hen ddyn, yn ei lawn nerth. 

Swm a sylwedd credo a chrefydd ^rr hen wr a*r 
hen wraig oedd : — 

Yn laf. Digon o grempogau ddydd Mawrth Ynyd, 

2. Rhoi ychydig ludw ar cu penau ddydd Mercher 
y Uudw. 

3. * Calon lân y Pasg.' Beth a feddylient wrth 
^ galon lân,' nis gwn. 

4. * DiUad newydd y Sulgwyn.' Y mae*n haws 
deall beth a olygent wrth yr erthygl yna o*u credo 
na'r UalL ; ond yr oedd eu J dillad newydd Sulgwyn,' 
yn ddeng mlwydd ar hugain oed, o leiaf, y tro 
cyntaf hwnw y Dum i yno, Dodent hwy am danynt 
i fyn'd iV gwasanaeth bob Sul Sulgwyn, a diosgent 
hwynt gyntaf y dychwelent adref oV eglwys, a 
chedwid hwy yn ofalus heb eu cyfFwrdd hyd y Sul- 
gwyn nesaf. Ýr oedd wedi myn'd yn ddiareb trwy V 
cymdogaethau am beth hen, ' Y mae gan hyned â 
diUad newydd Sulgwyn hen wr a hen wraig yr Hafod 
Uchaf.' Digwyddodd unwaith i ffermwr a ddaethai 
yn ddiweddar 1 fyw i'r gymdogaeth ddyfod i ffair 
Llan — i brynu buwch, ac yr oedd gan wr yr Hafod 
íuwch yno i'w gwerthu. Aeth y gwr i geisio bar- 
geinio am dani ; ar y siarad, dywedodd yn ddifeddwl, 
*Mae'r hen fuwch yma cyn hyned a diUad newydd 
Sulgwyn hen bobl yr Hafod Ucha 1 ' Nid oedd y 
prynwr yn adnabod y gwerthwr ; gwylltiodd yr hen 

DigitizedbyL300gle 



70 Bywyd Sen Üeiliwr. 

wr yn aruthr, ac nî chawsai v gwr hwnw ei fuwch 
ef wedi hyny, pe rhoisai gan' punt am dani. Ond 
dyma fi wedi myn'd oddiwrth y pwnc — erthyglau 
crefydd yr hen bobl. 

Y ced erthygl oedd, * Cyfleth nos Nadolig.' 

6. * Cau pob llidiard ar eu hol.* 

7. * Talu i bawb yr eiddo,' a dynaV oreu oV cwbl. 
Nid crefydd hen bobl yr Hafod yn unig oedd yr 

hen grefydd yna ; ond yr oedd ganddi lawer iawn o 
ddysgyblion yn y wlad y dyddiau hyny ; os nad oes 
ambell i un i'w gael eto ; beth bynag am hyny, y 
mae llaweroedd i'w cael a chwarddant am ben crefydd 
yr hen bobl na feddant un q>\ gwell eu hunain. 

Beth pe ysgrifenasid hanes bywyd pob dyn a fu ac 
sydd yn y byd yma, ni byddai y rhan fwyaf o lawer 
ohonynt yn ddim yn amgen na hanes hen deulu yr 
Hafod, a llaweroedd ohonynt yn llawer iawn gwaeth. 
Y mae pob dyn yn gwneud ei hanes wrth fyned trwy 
y byd, a hanes a ddarllenir hefyd ryw ddiwrnod ; a 
thrwm yw meddwl fod creadur sydd i fy w byth ar 
hanes ei fywyd ar y ddaear yn casglu defnyddiau 
mor wael ar gyíer ei fy wioliaeth dragwyddol. I gael 
hanes bywydau llaweroedd o blant dynion pob oes a 
gwlad, byddai raid i ni chwilio calendar troseddau, 
carcharau, a phydewau llygredigaeth. Nid rhyfedd 
oedd iV Salmydd waeddi allan uwchben trueni y 
byd, * Paham y creaist hoU blant dynion yn ofer ? ' 
Gellid meddwl, wrth edrych ar fywydau myrddiynau 
eu bod megys yn ystyried mai dyben eu bodolaeth 
ydyw gwneud y byd mor druenus ag y gallant, a'i 
adael yn waeth yn mhob modd nag y cawsant ef. 
Mewn cymhariaeth â^r truenusion hyny, yr oedd 
bywyd hen bobl yr Hafod a'r cyfFelyb yn ddiniweid- 
rwydd pur ; os nad oedd y byd ddim gwell o'u 
plegyd, nid oedd fawr waeth o'r tu arall. Bwytaent 
eu crempogau eu hunain yr Ynyd, a'u cyfleth eu 
hunain y Nadolig. Gwisgent eu hen ddillad eu 
hunain bob Sulgwyn, cauent bob Uidiart ar eu hol, 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen DeiliwT. 71 

t thalent î bawb ei ofyn ; ac yr oeddynt yn byw 
mewn heddwch â*u cymdogion, ac yn ddigon bodd- 
lon ar eu byd, a phe buasai pobpeth i ddarfod gydaV 
byd a'r bywyd hwn gwnaethent y tro yn burion. 



Penod XVIII. 



Ar ein ffordd adref o'r Hafod yr hwyr hwnw, cefais 
brofi gweinidogaeth geryddol fy meistr, am y trosedd 
agyflawnaswn yn erbyn gwirionedd a gweddeidd-dra, 
trwy ddywedyd wrth yr hen wr ddarfod i mi ddy- 
wedyd wrth was y person ei fod ef wedi myned i'r seiat. 
' Rhaid i ti gymeryd gwell gofal hefoV tafod yna/ 
meddai, * mae o'n rhy barod o lawer, a pheth hyll 
iawn mewn bachgen ifanc fel ti ydy w gwneud yn hyf 
ar bobl yn eu tai, yn enwedig ar hen bobl ; ni fydd 
yn dda gan neb dy weled di yn dyfod iV dŷ os ei di 
mlaen ffordd yna.' Ac à Uawer o ymadroddion oV 
fath y ceryddodd ac y cynghorodd n ; nid oedd dim 
i'w wneud ond dioddef y driniaeth a gwasgu y glust, 
a rhoi'r dant ar y tafod. Yr oeddwn yn teimlo fy 
mod yn haeddu y cerydd, er hyny yr oedd fy natur 
yn gwingo yn ei erbyn. 

Yr oedd teulu yr hen wr wedi trigianu yn yr 
Hafod am chwech neu saith o genhedlaethau yn 
olynol, a theulu yr hen wraig yr un modd yn Tany- 
gareg, tyddyn cyfagos, ac yr oedd y naiU genhedlaeth 
a'r llall o'r teuluoedd hyny yn dilyn yr un ffordd a 
dull o fyw. Yr oeddynt yn Gonservatìves o'r sect 
fanylaf. Yr un nifer o wartheg a cheffylau a gadwent 
oes i oes, aV un enwau fyddai ganddynt ar bob 
cenhedlaeth o geffylau a buchod. Mot fuasai enw 
pob ci yn yr Hafod Uchaf dros gant a haner o 
flynyddoedd ; a Pero fuasai enw pob ci yn Tany- 
gareg drwyV oesau ; a sonid llawer yn y ddau dŷ 
am orchestion eu Motiaid a'u Peroaid yn y dyddiaa 

DigitizedbyL300gle 



72 Bywyd Ilen Deiliwn. 

gynt) a thorai dadleuon poethion allan weithiau. 
rhwng y ddau deulu ar ragoríaethau cymhariaethoL 
y ddau ryw o gwn ; ac ambell waith, dodid y Mot 
a'r Pero i ymladd â'u gilydd i benderfynu y pwnc- 
Cwympodd teulu y ddau dŷ allan â'u gilydd lawer 
tro ar y mater pwysig hwn. Clywais hen wr yr 
Hafod yn dweyd ddarfod i'w Fot ef Iwyr orchfyga 
Pero Tanygareg ar y dydd yr ymladdwyd brwydr 
Trafalgar ; ac na chododd y rero hwnw ei ben byth 
wedi hyny fel o*r blaen, ac y rhedai ymaith nerth ei 
draed gynted y clywai yr enw Mot. 

Byddent yn y ddau dŷ yn ofalus i fyned Vr gwely 
y nos a chodi y bore, a bwyta bob pryd o fwyd, ar yr 
un awr ac adeg ag yr arferai eu hynafiaid gyflawni 
y defodau hyny ; a*r unrhyw ymborth hefyd fyddai 
ganddynt yn rheolaidd — bara a llaeth i frecwest, 
tatws llaeth a golwyth o gig moch i giniaw, llymru 
i swper yn yr haf ac uwd yn y gauaf ; drull o gig 
dafad neu gig eidion, wedi ei halltu a4 sychu uwch- 
ben y llawr, i giniaw y Sul, a gwydd yn y gwyliau. 
Wrth edrych ar wydd rostiedig oedd ar y bwrdd yn 
yr Hafod un tro, sylwai yr hen wr yn bur ddifrifol, 
' Dear me ! — mae o*n beth sobor i feddẅl am dano, 
mae hon y ddegfed wydd a deugain a chant a fu ar 
y bwrdd yma er pan mae'n teulu ni yn by w yma. 
Mae o*n ormod o beth i bobl yn ein sefyllfa ni fwy ta 
gwydd gyfa unwaith bob blwyddyn. Mi gawsen, 
deydwn bedwar swUt y pen at eu gilydd, am danynt ; 
ac i faint o arian y daethai hyny ? Rhoswch, 
gadewch i ni wePd, cant a haner o wyddau, am 
bedwar swllt y pen,— dene gan swUt yn dwad i bura 
punt, pedwar can swllt yn gneud pum punt bedair 
gwaith, pedwar pump yn gneud ugain — íiyna ugain 
punt ; a dyna'r haner hyny drachefn yn gneud deg 
punt, — dyna ddeg punt ar hugain. Mae o*n ddych- 
rynliyd o beth ! ' * Wel, rhoswch chwi, nhad,' ebe 
un o'r meibion, * nid ydy w ond pedwar swUt yn y 
flwyddyn.* * PVr ods ydi hyny r meddai'r hen wr, 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen Dtíìiwr. 7d 

*pe tase'n hynafied ni a nine ar 'u hol nhw'n 
gwerthu pob gwydd yn Ue'i byta hi, mi fase ni yn 
gwoethocach o adeg punt ar higien nac ydan ni 
heddyw.' Ni chafodd yr hen wr fawr o flas ar gig 
yr wydd hono, am ei fod yn ei fwyta dan ddylanwad 
/r ystyriaethau difrifol yna ; ond ni allai feddwl am 
roddiyr hen ddefod deuluol o fwyta gwydd y gwyliau 
heibio chwaith, o barch iddi fel hen ddefoa eî 
henafiaid. 

Un o'r tai olaf yn yr hoU wlad i de ddyfod i arfer- 
iad ynddo oedd yr Hafod Uchaf. Yr oedd yr enw 
tea yn ddychryn iV hen wr am rai blynyddoedd ; yfed 
te oìedd yr heresi fwyaf ofnadwy o bob cyfeiliornad yn 
ei olwg ef. Yr oedd yn echrydu at ei g^ondogion 
fyddent yn ei arfer. Khoddodd 3^ hen wraig ar eî 
gocheliad yn fynych na fyddai iddi byth gyfFwrdd âg 
ef ; a gorchmynai i'w blant, beth bynag a wnaent ar 
ei ol ef, am ofalu na ddeuai haden o de byth iV Hafod . 
Os digwyddai iddo fyned i dŷ cymydog, a chael y 
teulu yn yfed te, troai ei gefn yn ddiatreg mewn dig- 
ter Uidiog ; ac adref ag ef , i roddi darlith ar ddrygedd 
arswydus yr arferiad. 0V diwedd, un diwrnod aeth 
yr hen wraig i ymweled â chymydoges iddi, yr hon 
oedd wedi syrthio i'r pechod o yfed te ; perswadiwyd 
hithau i brofi te am unwaith y prydnawn hwnw, a 
syrthiodd mewn cariad ato yn y fan. Rhedai aml 
brydnawn at ei chymydoges i gael dysglaid o de, ac 
aeth yn fwy-fwy dan ei ddylanwad bob tro. OV 
diwedd, yr oedd yn rhaid cael peth ohono i'r tŷ, ond 
yr oedd yn rhaid gofalu beth bynag na chai yr hen 
wr ddim gwybod. Nid oedd wiw meddwl cael tepot 
a chwpanau te i'r tŷ, gan y buasai yr hen wr yn siwr 
ddyiod ar eu traws ry w dro, a pharasai hyny flinder 
nid bychan. Mwydai yr hen wraig y te mewn jwg, 
a thywalltai ef mewn godard ; dror y dresel fyddai 
y bwrdd at y gwasanaeth hwn, ac os clywid swn 
traed yr hen wr yn neshau at y tŷ, cauid y dror yn y 
fan, a chloid hi, tarawaiV hen wraig yr agoriad yn ei 

DigitizedbyL300gle 



74 Bjfwyd Hm Deiliwr. 

llogell. Un tro, digwyddodd i'r dror fod heb glo 
arni pan yr oedd yr hen wraig allan ; daeth yr hen wr 
iV ty, ac agorodd y dror i chwilio am rywbeth ; yr 
oedd tua haner llonaid y jwg o de oer ; cymerodd yr 
hen wr afael ynddo, bu yn edrych ac yn ceisio dyfalu 
yn hir pa beth allasai fod ; dodai ei drwyn yn y 
jwg iV arogli ; o^r diwedd, anturiodd ei brofi, gan 
sipian ei weflau : ac ebe efe rhyngddo âg ef ei hun 
* Mae o'n dda gynddeiriog beth bynag ydi o,' ac yna 
yfodd ef i fynu ar ei dalcen. Pan ddaeth yr hen 
wraig iV tŷ, er ei syndod a'i dychryn, beth a welai 
ond yr hen wr a*r jwg te yn ei law ! * Wel dyma 
hi 1 * meddai. * Be oedd gen ti yn y jwg yma ? ^ 
gofynai yr hen wr. * O, tipyn o de dail,' oedd yr 
ateb. * Ple cest ti o ? ' * Gwraig Cae Coed nysgodd 
i wneud o y diwrnod o'r blaen.* * Wel sut rwyt ti yn 
4 neud o ? * * Dim ond rhoi dwr berwedig ara ben 
y dail, a rhoi tipin o siwgr ynddo fo.' * Pw'r ddaii 
ydyn nhw ? ' * PVr enw sy arnyn nhw, dydwi ddim 
yn cofio rwan, mi fedra gael gwybod gan wraig y Cae 
Coed, y hi roes chydig oV dail i mi i\v dreio i ydrach 
sut y baswn i yn leicio'r te, ac y nysgodd i sut iV 
neud o, ac roedd hi'n deyd fod o*n dda iawn ar les 
iechyd. Oeddech chi'n leicio4 flas o ? * * Oeddwn 
yn anmhosibl iawn,- ebe yr hen wr ; nid aethai 
unwaith i*w ben i feddwl mai ei brif elyn fuasai ei 
wefusau yn gusanu. * Gna dipin ohono fo weithie/ 
meddai wrth yr hen wraig. * Mae^n ddigon hawdd 
î mi neud hyny,' ebe hithau. * Yn boeth mae o ore^ 
a thipyn o hufen ynddo fo,' ebe hi wed^yn, ' mae 
gwraig y Cae Coed yn i gymryd o bob bore iV 
brecwest hefo bara a menyn.* * Fedri di gael peth 
o'r dail ene i*w dreio fo ?* gofynai yntau. * Medra^ 
ar un amod,' oedd yr ateb. * Be ydi hono ?* * Nad 
ydach chi dìdim i gael gweied y dail am ddau fis beth 
byuag.' * Pa'm hyny ?" * Mi gewch wbod pam hyny 
os b<xllonwch chi i beidio hoH dim ar y mater am 
dd^u fis.' * OV gore, oV gore, mi geith fod felly,* 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hm DeiUwr. 75 

Gwnaed y te yn yr Hafod bob bore yn rheolaidd am 
ddau fis ; mewn jwg y gwneid ef, ac o odardau yr 
yfid ef, bob dydd. Yr oedd yr hen wr yn cadw 
cyfrif manwl oW amser amodedig i adael y peth yn 
ddirgelwch, ac yn myned yn hoffech bob dydd o'r 
te dail. Ar ben y ddau fis, gofynodd am weled y 
dail, dygodd yr hen wraig bapuraid o de i*r bwrdd. 
Bu agos i'r hen wr syrthio mewn llewyg gan ei fraw 
a'i ddychryn. Ond nid oedd wiw íFraeo bellach yr 
oeddwedi ei ddal yn ygroglath ; yr oedd bellach yn 
rhy hoíF o'r te i*w roddi heibio, er hyny yt oedd ei 
gydwybod yn ei gondemnio yn dost am ei yfed. 
Daeth y ddefod newydd Vt Hafod yn ddiarwybod 
i'r hen wr, ac enillwyd ef yn ddysgybl iddi drwy 
amryfusedd. Ond yr oedd defodau newyddion 
eraill ar ddyfod i mewn pwysicach na defod y te^ 
fel y caf ddaugos. 



P'enod XIX, 

Crybwyllais o'r blaen i chwyldroad mwy pwysig 
na chwyldroad y te dori allan yn fuan ar ol y llall. 
Hwyrach y dylaswn grybwyll i chwyldroadau eraiU 
ddigwydd yno o flaen un y te. Un oedd chwyldroad 
y droi. Yr hen gar llusg a fuasai yn teyrnasu yno o 
genedlaeth i genâlaeth, hyd ddyddiau y teulu yr wyf 
yn adrodd eu hanes. Yr oedd y ddau fab er's cryn 
amser yn awyddus i ddymchwelyd Uywodraeth y car 
Husg, a sefydlu un y arol yn ei Ue, ond ofnent am- 
lygu eu dymuniad, gan y gwyddent y buasai yr Hen 
Dori, eu tad, yn gwgu ac yn gwrthwynebu yn ofnad- 
wy. Anturiodd y mab hynaf un diwrnod, fodd 
byoag, grybwyll y peth yn gy nil wrth ei dad, pan 
oedd efe mewn tymher dda ; ond gwarched pawb ! 
taflodd hyny gylchau t)rmher yr hen wr yn y fán, 
' Na ddoi di mo a dy drol yma by th os gwela i di. 

DigitodbyLaOOgle 



76 Bjfwyd Hén DeiUíor. 

Ryáw i yn dy roi di dan dy warnin, na sonioch di 
byth am dani hi yn y ngly w i. Mi naeth y car Uusg 
y tro i'n tade ni 'rioed ; roedden nhw'n llawer callach 
na'th di, debic gen i. Ni wn i be andros sy wedi 
'mweled â bechgin y dyddie ^ona ; mae nhw'n medd wl 
'u bod nhw'n llawer mwy doeth a gwybodus nag oedd 
yr hen bobol es talwm.' Yna aeth i*r tŷ at yr hen 
wraig i achwyn a dwrdio. Buasai arno ofn meddai^ 
pe buasai'n cydsynio â chais y bechgyn, y buasai 
yspryd yr hen gar ilusg yn ei drwbio bob nos tra 
buasai byw ar y ddaear. Llwyddodd am y tro i 
roi yspryd y drol i lawr, ac addawai iddo ei hun y 
cawsai ef a4 hen gyfaill y car Uusg fyw mewn tang- 
nefedd o hyny allan. éeth a wnaeth y bechgyn 
ond gofyn yn ddistaw am fenthyg trol newydd oedd 
cymydog iddynt newydd gael, am ddiwrnod i gario 
tail o'r buarth, ar amser planu pytatws. Aethant 
ati'n bur fore, cyn Vr hen wr godi o'i wely ; ac wele ! 
pan ddaeth allan, er ei syndod a*i ddychryn, beth a 
welai ar y buarth ond ei hen elynes y drol ! a haner 
y domen wedi ei gludo ymaith yn ddisymwth megis 
gan gyfaredd. Curai ei draed a'i fFon yn erbyn y 
liawr, a dwrdiai a bygythiai'n arswydus. * PUe caw- 
soch chi hi ? Ewch a hi o ngolwg i'r fynud yma ne 
mi gymraV fwyallt a mi gna hi'n sgyrion màn bob 
taméd i chi.' * Wel, welwch chi nhad, gymaint mwy 
o waith ydan ni wedi wneud y bore yma wedi cael 
y drol nac allasen ni wneud gydaV car Uusg,' ebe'r 
mab hynaf. * DeneV felldith, mi ewch aV domen i 
fFwrdd i gyd cyn y nos fel hyn ; mi fase'n ddigon o 
waith am ddyddie lawer i V chario hi efoV car llusg, 
— dyfetha'r domen aV tail fel hyn.* 

Fodd bynag, o dipyn i beth, Uwyddodd y bechgyn 
i ddwyn achos y drol i fuddugoliaeth, ac i daflu'r 
hen gar Uusg oddiar ei orsedd, ac ni chlywais i yspryd 
yr hen greadur hwnw drwblo yr hen wr mewn can- 
lyniad. Bu yno ymdrech g^rffelyb gyda'r aradr 
wedi hyny. Chwaer ydoedd yr hen aradlimog 

DigitizedbyL300gle 



Bÿwyd Hen Deiliwr. 7T 

Gymreîg i'r car Uusg, ac yr oedd ei ddiswyddiad ef yn* 
rhybudd iddi hithau fod ei dydd ar ddyfod. Ym- 
drechodd yr hen wr yn lew trosti, ond yr oedd' 
buddugoliaeth y bechgyn arno yn achos y drol wedv 
dofi ei yspryd, a gwanhau ei freichiau. Ciliodd o* 
faes brwydr yr aradr yn gynt a dystawach nag y^ 
gwnaethai o*r Uall. 

Yr oedd y brwydrau hyny rhwng yspryd diwygiadi 
a gwelliant âg yspryd Toryaeth a chyndyn ym- 
lyniaeth wrth hen drefn a defodau y tadau, yn y^ 
cylch bychan teuluaidd, yn hollol ot un natur ac- 
cgwyddorion a'r gwrthymdrechion sydd wedi bod 
am genhedlaethau ac oesau rhwng diwygwyr ar 
gwrthddiwygwyr gwladwriaethol. Yr un yn hollol: 
ran sylwedd bob amser fu dadleuon Toriaid yn 
erb^m diwygiadau gwladol ac eglwysig, ac o blaid yr- 
hen ddeddfau aV trefniadau, â dadleuon hen wr yr 
Hafod Uchaf yn erbyn y drol ac o blaid yr hen gar 
Uusg. Yr oedd yr hen Gol. Sipthorpe, druan, a 
Uaweroedd o hen Doriaid yn gystal ag yntau, yit' 
wir ddelw o hen wr yr Hafod. Safai*r hen ym- 
drechwyr glewion hyny yn Senedd ein gwlad, fel euj 
tadau o'u blaen, i ddadleu yn erbyn pob mesur o> 
ddiwygiad, ac o blaid pob hen raith a threfn wlad- 
wriaethol, gan ddefnyddio rhesymau hen arwr yr 
Hafod yn erbyn y drol, ac o biaid y car llusg:. 
Newidiodd y Toriaid eu henw i Conservatìve : — 
Diogelwyr, sef diogelwyr hen bethau a threfniadau; 
gwladol ac eglwysig ; ac os teimlant awydd ry w dro» 
eto i ymg^rfenwi ar enw newydd, cynygiwn i fod 
iddynt eu galw eu hunain yn Garliusgiaid. 

Ónd dyma fi wedi bod yn liusgo wrth y car llusg- 
yn llawer iawn hwy nag yr oeddwn yn bwriadu wrthí 
gychwyn. Rhaid ei adael bellach. CoíTa da ano; 
dano. 

Awn bellach at y chwyldroad mwy pwysig y C)rf- 
eiriwyd ato. 

Yn fuan wedi dychweliad Miss £vans, merch yt: 

DigitizedbyL300gle 



78 Bywyd Hen DeUher. 

Hafod Ganol, adref o'r ysgol o Gaer, teimlodd y 
ferch ieuanc awydd i gychwyn Ysgol Sabbothol yn 
rhy w dŷ yn y cwmwd hwnw. Yr oedd yn ardal ar 
«i phen ei hun megis, — ^yn lled bell oddiwrth gapel 
nac eglwys, a chryn luaws o blant, gwasanaethyddion, 
a meibion a merched ieaainc wedi tyfu yn llanciau a 
liancesau, yn cyfaneddu ynddi. Gosododd Miss 
Evans yr achos o flaen y cyfeillion yn y capel y per- 
thynai hi iddo, a chytunasant mai da oedd y peth, ac 
addawsant gynorthwyo yn y gwaith. Cynygiodd 
Evan Hughes, y melinydd, ei felin at wasanaeth yr 
ysgol, a derbyniwyd ei gynygiad. Aeth Miss Evans 
trwy y gymydogaeth i wahaid y teuluoedd i ddyfod 
i'r felin ìt ysgol cyn y Sul yr oedd i gael ei hagor, 
ac yn enwedig i gymhell rhieni i anfon eu plant iddi. 
Yr oedd y fath barch Vr ferch ieuanc gan y cymyd- 
ogion oll, fel yr addawsant yn rhwydd bob petn a 
geisiai hi ganddynt. Y tŷ cyntaf yr aethai iddo i 
ddadleu achos yr ysgol oedd yr Hafod uchaf. Wedi 
eistedd i lawr gyda'r hen wr a'r hefì wraig, aeth at ei 
neges. * Mae arnaf eisiau help Ann a Mary (y ddwy 
ferch) os caf,' ebe hi, *y Sul nesaf; yr ydym yn 
myned i ddechreu Ysgol Sul i blant y gymydogaeth 
yn y Felin Ucha\ ac mi fyddai Ann a Mary yma yn 
help mawr i ddysgu y plant.* Addawodd y ddwy yr 
aent, os byddai eu tad a^u mam yn foddlawn. * Beth 
ydych chwi yn ddweyd ? ' gofynai i'r hen wr, gan 
osod ei Uaw ar ei lin, a gwenu yn ei wyneb. * Na 
wn i'n siwr beth i ddweyd ar beth fel yna,' ebe yntau. 

* Aros di — rhaid i ti beidio digio wrtha i am ddweyd 
j^ch di — felly rydw i wedi arfer er cin d'eni di, wydd- 

ost.' * Na, welsoch chwi mo honof, na minau mo 
honoch chwîthau, cyn fy ngeni,' atebai hithau, dan 
chwerthin ; * ond na soniwch am hyny, nid oes dim 
perygl y digiaf am i chwi ddweyd yth di.' * Wel, yn 
ddeydis i beth gwirion hefyd, yn ddifeddwl r)nvsut.* 

* Na hidiwch am hyny, ond fyddwch chwi ddim yn 
erbyn i Ann a Mary ddyfod iV ysgol iV Felin Uchîaf, 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen DeiHwr. 79 

y Sul nesaf a fyddoch chwi ? ' * Perthyn î bwy mae'r 
ysgol i fod, pobol y capel neu bobol yr eglwys ? ' go- 
fynai'r hen wr. * Perthyn Vt gymydogaeth, pobol y 
capel a phobol yr eglwys yn gystal a'u gilydd, pawb 
ddelo iddi hi/ *Wel, ia — hum — ia, — fedra i ddim 
gweiy dim drwg yn y peth, am wn i ; be wyt ti'n 
ddweyd ? ' eb efe wrth y wraig. * 'Does gen i ddim 
gwrthwyneb iddyn nhw fyn^d os leician nhw o*m 
rhan i,* ebe hithau. * OV gore, mi alwa i heibio yma 
wrth fyned yno y prydnawn Sul — mi fydd yr ysgol 
yn dechreu am ddau oV gloch. 

Wedi i Miss Evans fyned ymaith, ebeV hen wr yn 
y man, * Mae*n difar gen i rwan addo caiV genethod 
fyn^d i'r Ysgol Sul ene hefyd. Ond weHs i rioed 
siwn beth aV eneth ene, toes dim possib i nacau hi 
am ddim byd y geisith hi ; mae hi mor bropor a mor 
fwyn a nillgar rwsut. Ond tydw i ddim yn leicioV 
Ysgol Sul yma yn tôl ; fu yma erioed son am y fath 
beth yn y gymydogaeth yma oV blaen. DdaruV hen 
bobol feddwl am ddim oV fath ; mi roedden nhw cin 
galled ac yn gallach hefyd na neb sy'n fyw rwan. 
Dda gen i moT pethe n^wddion yma, Then bethe aV 
hen ffasiwn i mi ; mae'n gas gen y nghalon i wel'd y 
drol aV arad newydd ene wrth y tŷ yma, a'r hen 
arad aV hen gar llusg, drien, wedi'u taflud oV neiUdu 
mewn amharch. Mi fedrwn grio Uon^d y mol wrth 
ydrach arnyn nhw, mi fedrwn hefyd,' eb efe, gan 
ollwng ochenaid drom allan. * Coetio, a chware pêl, 
yn ddifyr a diniwed hefo'u gilidd, bydde'r hen boboí 
ar brydnawnie Sulie,' meddai wed^yn. * Ond rhaid 
iddyn nhw gael 'sgoíion a darllen rwan. Na, dydw 
i ddîm yn meddwl y cewch chi ddim myn'd yno 
eto,' eb efe wrth y merched. 'Gwell i chi adel iddyn 
nhw, gen ych bod chi wedi addo,* ebe'r hen wraig, 
*ne fyddwch chi ddim yn ddyn i'ch gair; hyny ydi, 
os ydyn nhw yn leicio myn'd.' * Rhaid i chwi ofálu 
dim am hyny , mam,' ebe y ferch hynaf, * pen ddelo 
Marged Éyans heibio yma, mi doddith nhad fel 

DigitodbyLaOOgle 



1 
80 By^yd Hm Deiliwr. j 

menyn o flaen tân ; a mî ddalía i chwi r peth a fyn- 
och chwi yr a'i o iV ysgol ei hun, tae hi yn ceisio 
ganddo.' ^Mi ddalia i am fwy nag a deli di, nat awn 
i ddim/ ebe'r tad. * A ni cheith hi na neb arall ua 
ddewid fyrbwyll gen i ont hyny.' 

Y Sabbath a ddaeth, a daeth Miss Evans heibîo'r 
Hafod, yn ol ei haddewid, a chyda hi iV Ysgol yr 
aeth y ddwy ferch, a blas mawr ar yr Ysgol a gaws« 
ant. Daeth Uuaws o blant ac ieuenctyd y gymydog- 
aeth yn nghyd. 



Penod XX. 



*Ac iV ysgol yr aethant, a blas mawr a gawsant 
arni,' meddwn am ferched yr Hafod ar derfyn y 
benod ddiweddaf ; a pharhau i fyned iddi bob Sabbatb 
a wnaethant, a mwy o flas a hyfrydwch a gawsant 
ynddi bob tro, meddaf eto ar ddechreu hon. Wrth 
gly wed y chwiorydd yn canmol yr ysgol yn barhaus, 
cododd awydd ar y ddau frawd i fyned yno am dro; 
ac yno'r aeth y ddau, a chawsant hwythau flas arni 
hefyd, ac ni chai dim eu hatal wedi hyny rhag 
myned iddi bob Sabbath. 0*r diwedd, llwyddodd 
Miss Evans i hudo y ddwy chwaer i ddyfojji gyda hi 
i wrando gwr dyeithr poblogaidd oedd i brègethu yn 
y capel ar noson o'r wythnos. Yr oedd arnynt ofn 
yn eu calonau i'w tad wybod. Yr oedd un o bobl y 
capel, fel y galwai hwynt, wedi bod yn ceisio ganddo 
ddyfod i wrando y gwr dyeithr y diwrnod hwnw, ac 
yr oedd hyny wedi ei gyfiroi yn fawr. * Na,' meddai 
wrth adrodd yr hanes ar ol dyfod i^r tŷ, * mi fydd yr 
hen goes yn o hir cyn y gwel o fi yn ei gapel o^ 
rwy'n meddwl. I be mae rhw garsiwn fel ene yi> 
hef i hinen ar draws gwlad fel hyn ? Mi fydde'n 
ffitiach lawer iddyn nhw aros gartre, ac edrych ar 
ol 'u busnes 'u hinen, na dwad i myreth â Susnes 

DigitizedbyL300gle 



BÿWÿd Hen JJeiliwr. 81 

pobol erill na welson monyn nhw rioed a4 llygid. 
Dwad i hel yn 'u bolie, ac i fyn*d ag arian pobol y 
mae nhw. Ont oes gynthon ni berson i bygethu i 
ni, a mi bygethith yn well oV haner na nhw ; mae o 
wedi bod yn Rhydychen yn dysgu pygethu o bwrpas. 
Os gnawn ni fel mae o'n deyd, mi ddown trwyddi hi 
o'r gore.' Ar ddiwedd ei ddarlith dy wedai, * Cym'r- 
wch chi ofol, blant, nad elo troed yr un ohonoch chi 
trost riniog y capel ene heno, nac un amser aralL' 

Edrychodd y ddwy ferch ar eu gilydd. Ychydig 
cyn yr amser i gychwyn i'r oedfa, dy wedodd y ferch 
hynaf wrtho, ' Nhad, yr wyf fi a Mary (ei chwaer) 
wedi addo myn'd i Gefn y Gadfa i noswaith lawen 
heno, os na byddech chwi a mam yn erbyn. Yr wyf 
wedi gofyn i mam ; mae hi'n foddlon ini fyn'd ; beth 
ydych chwi'n ddweyd, nhad ?' ' Wel, ond ellwch 
chi fyn'd, os mynwch chi ; toes gen i ddim gwrth- 
wyneb i chi fyn'd i leoedd felly ; mae ymbell nosweth 
lawen yn burion peth i bobol ifenc, mi fum i mewn 
nosweth lawen lawer gwaith pan oeiddwn i tua'ch oed 
chwi, a mi fyddwn yn cael pleser mawr ynddyn nhw, 
a mewn nosweth lawen yn Ty Draw y gwelis i'ch 
mam gynta i ddechre siarad â hi. Ond y mae hi'n 
rhy gynar i chi gochwyn i nosweth lawen y rwan.* 
' Yr ydym wedi addo galw heibio i'r Hendre a'r Bont 
Gareg wrth fyned ; a mi gymer hyny gryn dipyn o 
amser,' ebe'r ferch. * O'r gore, o'r gore,* ebe'r tad, 
'ewch chithe pen fynoch chi.* 

Ymaith a'r ddwy rhag eu blaen i'r capel — lle dy- 
eithr iawn iddynt hwy. Edrychai pawb arnynt, ac 
ar eu gilydd, pan aethant i mewn. Tarawodd i 
íeddwl y ferch hynaf, * Wel, mi fydd rhywun yn siwr 
ddweyd wrth fy nhad cyn nos yforu ein bod ni 
yma,' a cheisiai berswadio ei chwaer i fyned allan, a 
dychweiyd adref. Ond gŵrthododd hi gydsynio. 
'Na,' ebe hi, ' gad i ni aros hyd y diwedd, wedi i ni 
ddwad yma, doed a ddelo ; ' ac ymroi i aros wnaeth- 
ant. Ymddangosai pob peth yn yspryd a duU y 

P Digitizedby^OOQlC 



82 Bywyd Hen DeiUwr. 

gwasanaeth a ddygid yn mlaen mor newydd a dyeithr 
iV ddwy eneth, nes deddynt fel wedi coUi eu hunain 
mewn syndod. Testyn y pregethwr oedd, *Gwna 
yn llawen wr ieuanc yn nyddiau dy ieuenctyd ; ' ac 
wedi myned yn mlaen ychydig ar ei bregeth, torodd 
ystorm o fellt a tharanau ofnadwy gweinidogaeth y 
dyddiau hyny ar y gynulleidfa. Yr oedd llais a gwedd 
y pregethwr yn gwisgo arswydolrwydd, acofnadych- 
ryn yn gwisgo gwedd y gwrandawyr yn gyffredinol ; 
a llawer o ocheneidiau trymion yn esgyn o galonau, 
ac o ddagrau heiUtion yn disgyn o lygaid, Uuaws 
ohonynt. Erbyn hyn, y mae y ddwy eneth yn crynu 
fel d wy ddeilen, gan bryder a braw. Yr oedd yr ym- 
adrodd, " Gwybydd y geilw Duw di i farn am hyn 
oU," o enau y pregethwr, yn trywanu fel cleddyf 
trwy eu calonau hwy a Uawer eraiU yn y lle. Oedd, 
yr oedd y farn wedi eistedd, a'r Uyfrau wedi eu 
hagor yn nghydwybodau y bobl ar y pryd hwnw. 

Ar y ffordd wrth fyned adref, daeth Miss Evans o 
hyd iddynt ; taflasai ei llygaid arnynt aml waith yn 
ystod y bregeth, a gwelsai yr olwg ddifrifol oedd ar- 
nynt. Gofynodd iddynt ar y ffordd beth oeddynt yn 
f^dwl o*r bregeth, a thorasant i wylo*n ddwys. * Mi 
fuasai'n dda iawn genyf fi 'rwan,* ebaÌT ieuangaf, *pe 
buaswn wedi aros gartref.* * Mi fuasai'n dda iawn 
gen inau,* ebeV llall mewn wylofain, * pe na buaswn 
i erioed wedi fy ngeni.* *Na, na/ meddai Miss 
Evans, * mi fydd yn dda genych chwi eto, ngeneth i, 
eich bod wedi dod Vr capel heno, ac yn well genych 
na dim arall a wnaethoch chwi erioed. A mi fydd 
yn dda genych chwithau,* meddai wrth yr henaf, 
* eich bod wedi eich geni y'mhen tipyn. A cheisiai 
arwain meddyliau y ddwy gorsen ysig at yr hyn a 
ddywedasai y pregethwr ar ddiwedd y bregeth, fod j 
yr Hwn fydd yn eistedd ar orsedd barn y dydd hwnw 
wedi dyfod iV byd i gadw pechaduriaid, a'i fod yn | 
galw ar bob un sy'n flinderog a Uwythog gan euog- 
rwydd ac ofnau i ddyfod ato i gael esmwythad a 
thangnefedd. o,,.e..yL,oogie 



Bywyd Hen Deiliwr. 83 

Os oedd hi wedi bod yn storm arnynt yn y capel, 
yr oedd storm enbyd arall yn eu haros yn y tŷ gar- 
tref, druain. Yr oedd yn byw yn yr ardal, ryw 
chwilengi tafodrydd a elwid Robin y Glep, neu Robin 
y Clepiwr, a Robin y Chwedle — yr oedd ganddo am- 
ryw deitlau. HofF, os nid hoU waith Robin fyddai 
cario chwedlau o dŷ i dy, a Uawer gwaith y gwnaethaî 
y gymydogaeth yn goelcerth o gynen. Digwyddodd 
fod Robin yn sefyll ar fuarth y capel pan ddaeth 
merched yr Hafod yno, a gwelodd y ddwy yn myned 
i mewn. Yr oedd gan Robin eye to business bob 
amser, yn gystal a thafod ; a ffwrdd ag ef cyn yr 
oedfa, a rhag ei flaen iV Hafod Uchaf gyda'r newyad. 
Cafodd yr hen wr (nid mor hen chwaith y pryd hwnw) 
yn y tŷ ei hunan ; ac ar ol ychydig ymgom, dywed- 
ai, * Mi welis Ann a Mari yn myn'd iV capel gyne.' 
*rr capel ! Vr capel ! ' ebeV llall, * naddo, ond i Gefn 
y Gadfa i'r nosweth lawen yr aethon nhw.* * Nage'n 
wir,' ebe Robin, * Vr capel yr aethon nhw, mi gwelis 
nhw â*m llygid fy hun.* * Wyt ti'n siwr, Robin ? ' 
'Mae o cin wired i chi a bdd bara mewn torth,' 
meddai Robin. * Wel, d^ona hi ! dyma hi ! ' medd- 
aiV hen wr, mewn digter llidiog a thrallod mawr. 
Aeth Robin ymaith cyn i neb o*r teulu dd)ŵd iW tŷ. 
Cadwodd yr hen wr y cwbl iddo4 hun, ond deallai 
yr hen wraig a*r meibion fod rhywbeth yn blino ei 
feddwl. Gwrthododd fwyta tamaid o swper ; ni ddy- 
wedai un gair o*i ben ; gwae i'r ci a'r gath os deuent 
yn agos ato. Yn y man, daeth y ddwy ferch iV tŷ, 
a gwaeddai yntau mewn llais yn crynu gan ddigof- 
aint, ' I*r capel, ai ie ? — ^iV capel, ai ie ? Be oedd y 
peth dwaetha ddeydis i wrthoch chi gyne? Mi ro i 
chi fyn'd i'r capel,' gan ymaflyd yn ei fFon a chodi 
ar ei draed. * Êisteddwch i lawr, nhad,' ebai y mab 
hynaf, gydag awdurdod. * Eiste i lawr ? * ebe yntau, 
'ai ti sy'n peri i mi eiste i lawr? Na, stedda i ddim 
i lawr nes i mi guroV capel allan oV ddwy hogen 
yma ; mi gna hi^n gas genthyn nhw glywed son am 

DigitizedbyL300gle 



84 Bywyd Hen Deiliwr, 

gapel byth ond hyny.' * Chewch chwi ddim twtsied 
arnyn nhw, rydw i'n dweyd i chwi/ ebe'r mab.* * Ai 
ti ydi gwr y tŷ yma, tybed ? ' meddai yntau. * le, y i 
fì ydi gwr y tŷ yma heno, beth bynag,' atebai y mab, 
a thynodd y ffon o law ei dad, a dododd ef i eistedd 
i lawr. Gwyddai y tad yn dda nad oedd wiw dadleu 
â Bob. Yr oedd efe yn wr ieuanc cryf, ac o yspryd i 
penderfynol, ac felly bu raid i'r hen wr gadw ei gyn- j 
ddaredd i losgi yn ei fynwes hyd oni chaffai amser 
cyfaddas, yn absenoldeb Bob, i roddi vent iddi. Yr 
oedd yn benderfynol yn ei feddwl i roddi curfa galed 
i'r ddwy eneth y cyfleusdra cyntaf a gaffai. Ni chysg- 
odd ef, ac ni chysgodd y ddwy eneth chwaith, ddim y 
noson hono. Nid ofn eu tad yn gymaint, ond eífeith- 
iau y bregeth yn benaf a barasai i'w cwsg hwy gilio. 
Codasant yn fore dranoeth, a chododd eu tad, 
gan feddwl cael gafael arnynt ; ond yr oeddynt wedi 
cychwyn i'r cae i odro cyn iddo ddyfod i lawr. Yr 
oedd eu brawd hynaf yn cadw o fewn cyrhaedd 
galw, os deuai taro. 

Yn fuan ar ol brecwest, pwy a ddaeth i mewn ond 
Miss Evans. Yr oedd hi wedi anmheu bod drwg ar 
droed. Clywsai fod Robin y Glep wedi myned 
ymaith oddiwrth y capel pan oedd y ddwy ferch yn 
myned i mewn ; ac aeth i'w phen yn union maì 
rhedeg i'r Hafod a wnaethai i adrodd y chwedl. 
Pan aeth i mewn, edrychai'r hen wr yn surllyd ddi- 
gofus arni ; edrychai hithau yn siriol yn ei lygaid. 
* Mi fase'n dda gen i taswn i heb dy wel'd di 'rioed 
yn agos i'r ty yma,' ebe fe, * ti hudodd y gynethod 
gwirion yma i'r capel, onte ? ' meddai. ' le, 'n wir, 
y fi ddaru,' ebai hithau, * ac yr wyf yn foddlon ì 
gymeryd y bai, os oes bai'n bod, arna fy hun i gyd. 
Curwch chwi fi yrwan yn 'u íle nhw, ne mi ro'i 
gusan i chwi,' a thaílodd ei braich am ei wddf, a 
tharawodd glais o gusan iddo, fel y dywedent. Di- 
arfogodd y cusan yr hen wr yn y fán. * Witch wyt 
ti, a ni welis 'rioed witch o dy sort di,' eb efe. * Mi 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen Deiliwr. 85 

To'i gusan arall i chwi, os gwnewch chi addo un peth 
1 mi/ * Be ydi hyny ? * * Dyma ydi o, na wnewch 
chwi son yr un gair byth wrth Ann a Mary yn achos 
myn'd i*r capel neithiwr.' * Ho, Vwyt ti*n meddwl 
fod dy gusan di 'n dda rhyfeddol, mi feddyliwn/ 
' Ydach chwi'n addo rwan ? * ebe hi. * Nag ydw i 
ddim yn addo V fath beth — cusan ne beidio.' * Dim 
addewid, dim cusan,' meddai hithau. * Ond yr yd- 
ych yn addaw, ond ydych ? * * Wel am y tro — ond 
i ti addo nad â'n nhw byth eto.' * Na, na, fynai i 
ddim addewid fel yna ; dydw i ddim i fargenio tros- 
tynt am yr hyn a fydd, ond am yr hyn a fu. Cewch 
<:hwi a hwythau setlo rhyngoch â'ch gilydd yn 
nghylch yr amser i ddyfod.* * O'r gore, oV gore,' 
■ebe yr hen wr, * tyr*d dithau a dy gusan rwan,* a 
chusan a gafodd. Yr oedd Bob yn dyst oV cytundeb 
-cusanyddol h wn rhwng ei dad a Miss Evans, ac eb efe, 
' Mi ro inau gusan i Robin y clepiwr y tro cyntaf y 
deuaf o hyd iddo, a chusan na leicia fo byth gael un 
arall o'i sort o, mi deífya fo.' * Yn wir,* ebe Miss 
Evans, * ni fyddai ddim yn ddrwg gen i i Robin gael 
tipyn o sgegfa, heb wneud llawer o niwed iddo ; 
hwyrach y gallai wneud peth lles iddo.' 

Dyna fel y terfynodd y storm gyntaf yn achos y 
'Capel. 



Penod XXL 

Bü yr hen wr cystal a'i addewid i Miss Evans, canys 
ni soniodd air wrth y ddwy eneth yn nghylch eu 
trosedd yn myned i'r capel y tro hwnw, ond yn unig 
«i fod yn gobeithio nad elent yno byth drachefn. 
Ond myned drachefn a thrachefn a wnaethant ; nid 
oedd modd peidio. Yr oedd rhyw deimlad dyeithr 
wedi ei ddeíFro yn eu mynwesau dan y bregeth hono 
nad oedd dim iV gael yn un man ond yn y capel a 
^nai ddygymod âg ef Yr efengyl a godasai y np- '^ 

DigitizedbyL300gle 



b6 Bÿwyd Hm DeiUwr. 

hwnw yn eneîdiau y genethod, a'r efengyl yn uniç 
a allasai ei ddiwallu. Gwnaethant ymdrech degi 
ysgwyd yr anesmwythder meddwl ymaith, ond yn 
ofer. Yr oedd yr hoelion wedi ei sicrhau gan feistr 
y gynulleidfa, nad oedd modd ei tynu ymaith. 

Gwahoddwyd y ddwy i noswaith lawen oedd i gaei 
ei chadw yn nhŷ cymydog, a phenderfynodd y ddwy 
fyned, gan obeithio y buasai llawenydd y noswaith 
lawen yn ymlid ymaith y pryder oedd yn eu meddyl- 
iau ; ond * wrth chwerthin, blin oedd ar y galon, a 
diwedd y Uawenydd hwnw oedd tristwch.* Cymer- 
odd yr ieuengaf arni ei bod yn sâl yn y man, ac nid 
cymeryd arni ychwaith, canys yr oedd enaid yr eneth 
yn sâl mewn gwirionedd. Gofynodd i'r cwmpeini 
ei hesgusodi, bod yn rhaid iddi fyned adref. Ym- 
drechid ei pherswadio i aros, y deuai yn well yn fuan^ 
ond nid oedd perswadio arni. Yr oedd ei chwaer yn 
sâl hefyd oV un clefyd, er na chymerasai hi arni 
hyny ; yr oedd yn dda ganddi glywed ei chwaer yn 
dweyd ei bod yn sâl, a'i gweled yn gwrthod cymeryd 
ei pherswadio i aros, fel y cafFai esgus i fyned ymaith 
gyda hi. Pan welodd Bob ei ddwy chwaer yn myned 
ymaith, anesmwythodd yntau, a mynai fyned ymaith 
ar eu hol ; ond er dim ni fynai y cwmni iddo ef ym- 
adael ; ond ni fynai yntau aros, gan ei fod yn qfni, 
meddai, fod ei chwaer yn rhy wael i gerdded adref 
heb ei gynorthwy. Ond y gwir yw, nid oedd Bob 
yntau yn gwbl lach ; yr oedd clefyd y chwiorydd 
wedi ymaflyd ynddo rywfodd. Nid dim a ddywed- 
asent wrtho oedd wedi eíFeithio arno chwaith, ond 
gweled y cyfnewidiad mawr ynddynt fyth ar ol y 
bregeth hono, yn benaf, oedd wedi efreithio arno. 
Gwelsai y naill a'r Uall yn wylo uwchben y Beibi 
aml dro, ond ni ddywedasai ddim wrthynt am hyny. 
Yr oedd yn teimlo'n ddig wrth y ddwy am fyned 
iV capel hefyd, ac eto teimlai ei fod yn eu caru yn 
fwy rywfodd nag erioed o'r blaen. Ni fynai Bob 
gyf^ááeí iddo ei hun ar un cyfrif fod dim o glefyd ei 

Digitized by LjOOQIC 



Bywyd Hen üeiliwr. 87 

chwiorydd arno ef, ac ymdrechai i geisîo profi iddo'i 
hun, ac i bawb arall, ei fod yn fwy iach ac anystyriol 
ei feddwl nag yr arferasai fod ; ond er hyny, yr oedd 
rhywbeth arno, ond gobeithiai y gallasai ei ysgwyd 
ymaith cyn hir. 

Wel, allan yr aeth ar ol ei chwiorydd, beth bynag, 
a goddiweddddd hwynt yn fuan yn sefyll ar y ffordd 
gyda Miss Evans, yr hon oedd yn dychwelyd adref 
oV capel, wedi bod yn y cyfarfod gweddi a gynhelid 
yno y noson hono. Gofynai Miss Evans iddynt pa 
le y buasent. Yr oedd ar y ddwy gywilydd ac ofn 
dweyd ; ond addefasant y gwir yn y man, ac amlyg- 
asant eu teimladau, gan sicrhau mai hwnw oedd y 
tro dîweddaf byth iddynt fyned i noswaith lawen. 
D)rwedent fod y straeon a'r canu masweddol oedd 
yno, yn nghyda llwon a rhegfeydd y cwmni, wedi peri 
iddynt arswydo a dychrynu rhag cael eu taro'n farw 
ar y flfordd cyn cyrhaedd adref, am eu rhyfyg yn 
myned i*r fath gyfarfod. Cly wodd Bob hwy yn siarad 
cyn y gallai eu gweled, na hwythau ei weled ^mtau, 
gan ei bod yn nos. Aeth, yn ddystaw, yn ddigon 
agos i glywed pob gair, gan eistedd ar ochr y clawdd. 

* Wel,* ebe Miss Evans, * mi fum inau mewn nos- 
waith lawen hefyd, ac nid oes nac ofn, na phoen, na 
gofid ar fy meddwl wrth fyn^d adref, o achos i mi 
fyned yno. Yr oedd yno ganu'hefyd; canu, a 
chwerthin, ac wylo wrth ganu.* 

* Beth oeddych yn ganu ? * gofynai un o'r chwiorydd 

* Fel hyn y mae un penill a ganasom, — 

B'le'r a'i i yfed dwfr rhedegog, 

Ond i afon bur fy Nuw ? 
Ple ca'i ffrwythau dwyfol peraiddp 

Ond ar bren y bywyd gwiw f 
Atat ti dy huû 'rwy'n dyfod 
I holl ragorfreii 



Am holl ragorfreintîau'r ne*~ 
Nid oes dim i'w gael yn unman 
Leinw ronyn bacn o'th le. 

Dyma un arall, — 



Datfrdded son am bethau gvh%t 

Ýn agos ac yn mhell, 
Fel gallwyf yfed dyfroedd pnr 

O ffynon lawer gwell. 

DigilizedbyG00gle 



88 Bywyd Hen Deiliwr. 

A hwn hefyd, — 



Ni tbrof fy wjrneb byth yn ol 

1 'mofyn pleser gau ; 
Oud mi a gerddaf tua'r wlad 



1 'mofyn pleser gau ; 
d mi a gerddaf tua'r w] 
Sy a'i phleser yn parhau. 

Torodd y ddwy eneth i wylo yn ddwys, ac wylodd 
Miss Evans gyda hwy ; ac yn ei fyw ni ailasai Bob 
oedd yn llechu gerllaw, beidio a wylo hefyd. Ar hyn 
ymadawodd Miss Evans a hwythau, i fyned bob un 
tuag adref ; ac wedi i Miss Evans fyned heibio i V fan 
lle yr oedd efe yn llechu, aeth yntau iV ffordd, a 
goddiweddodd ei chwiorydd, a synent ei weled wedi 
dyfod mor fuan ar eu hol. Yr esgus a roddodd oedd 
fod arno ofn fod Mary yn rhy wael i allu cerdded 
adref. Gofynent a oedd wedi gweled Miss Eyans yn 
ei gyf arfod ? Dy wedai i ry w ferch ei basio ar y íFordd, 
ond ei bod yn rhy dywyll iddo allu ei hadnabod. 

Troi a throsi wnaeth y ddwy chwaer, a throi a 
throsi wnaeth eu brawd Bob hefÿd yn y gwely trwy 
y nos hono. CeisiaiV ddwy gofìo y penilHon a ad- 
roddasai Miss Evans ar y ffordd. Tra yr oeddynt 
hwy yn ceisio eu galw i gof, yr oedd Bob yntau yn 
ymdrechu yn egniol i\v cadw allan o'i feddwl, a galw 
1 gof rai o r hen ganiadau gwamal a ddysgasai, fel 
tarian rhag y lleill. Dechreuodd gyda chân Priodas 
Siencyn Morgan, yr hon oedd newydd ddyfod allan, 
ac yn dra phoblogaidd yr amser hwnw. Adroddai 
hi'n ddystaw rhyngddo ag ef ei hun yn ei weJy, 

Mae Uawer o droiau'n y byd, 
Yn haeddu cmI eu cono. 

Rhuthrai — 

Pel gallwyf yfed dyfroedd pur, 
O ffynon lawer gwell. 

ar draws Siencyn Morgan i'w feddwl yn y fan, — 

Y rhal o bryd i bryd 

Sy'n cael ea gollwng yn angho. 

Meddai drachefn — 

Ond mi a gerddaf taa'r wlad, 
Sy a'i phleser i barhau. 

Meddai megis llais Miss Evans yn ei glust. * Beth 

DigitizedbyL300gle 



Bywÿd Hen Deüiwr, 89 

ydi peth fel hyn V meddai, * be sy ar grefydd eìsieu 
gen i ? 'Does arna i eisieu dim ganddi hi, cawn i 
lonydd,' Ond nid oedd dim llonydd iddo gael 
mwyach ganddi. Yr oedd wedi taro ei Uaw arno. 
Yr oedd ei llais distaw main wedi sibrwd rhywbeth 
wrtho. Ac yr oedd — 

HoU lelRiau 'r greadigaeth, 

HoU ddeniadaa cnawd a byd ; 
Wrth y llaia hyfrydaf tawel. 

hwnw yn gorfod 

Distewi, a mya'd yn fud 

ar droion. Ond gwingodd Bob yn lew yn erbyn y 
symbyîau. 

Dranoeth, fel y digwyddai y peth fod, pwy a ddaeth 
i'r Hafod, ond fcobin y Glep. Aethai Robin i'r nos- 
waith lawen heb ei wahodd y noson o'r blaen ; ond 
yroedd Bobíi'i ddwy chwaer wedi myned ymaith cyn 
iddo gyrhaedd yno. Yr oedd ganddo luaws o 
chwedlau i V hadrodd wrth yr hen wr, os cawsai gyfle. 
Vr oedd rhywun wedi dweyd wrtho yn y noswaith 
lawen bod merched yr Hafod wedi myned i'r semt, 
fel y d'wedid, ond nad oedd eu tad a'u mam yn gwy- 
bod dim am hyny. Anwiredd oedd hyny y pryd 
hwnw. Ni allai Robin gael Uonydd yn ei ysbryd nes 
y mynegai y newydd i'r hen wr, a dyna oedd ei neges 
yn yr Hafod y bore hwnw. Pwy a'i cyfarfu ar y 
buarth ond Bob. Dechreuodd ar Robin yn y fan. 
Yr oedd pwll go fawr ar y buarth, at tua phen y glin o 
ddyfnder, a lluaws o wyddau a hwyaid yn difyru eu 
hunain arno. Cydiodd Bob yn Robin, gan ei wthio 
rhyngddo a'r pwll ; ac wedi ei gael yn ddigon agos, 
rhoddodd hergwd iddo nes y syrthiai yn wysg ei gefn, 
strim stram strellach,a thros ei ben i'r pwll yn nghanoí 
y gwyddau a'r hwyaid ; a dyna Ue'r oedd y terfysg, 
aV clegar, aV cwacian, a'r hysian, a holl nerth yr 
h)rawdledd gwyddol a hwyadyddol, yn djrfod allan 
gydag arddeliad mawr. Daeth yr hen wr a'r hen 
wraig allan i edrych beth oedd y mater, a beth a 

DigitizedbyL300gle 



90 Bÿwyd Hen Ddìiwr. 

welent ond Robin y Glep yn codi fel drychiolaeth 
druenus o ganol pwll yr hwyaid ; aV ceiliogwydd, a'r 
gwyddau, a'r hwyaid yn ei dafodi am y goreu. Paa 
gafodd Robin ei draed dano, ymaith ag ef yn gynt 
na chynta' gallai. Galwai yr hen wr ar ei ol i gael 
gwybod hanes y ddamwain a ddigwyddasai iddo. 
Yr oedd Bob wedi cilio oV golwg cyn iddynt hwy 
ddyfod allan ; ond dianc ymaith a wnaeth Robin am 
ei hoedl, ac ni ddaeth yn agos i'r Hafod wedi hyny. 

Meddyliai Bob ar y pryd ei fod wedi profi er bodd- 
lonrwydd iddo'i hun drwy y weithred hono, mai nid 
dim oddiwrth grefydd oedd yn aflonyddu ar ei feddwl^ 
ac os mai ie, ei fcìd wedi llwyddo iV dychrynu hi 
ymaith oddiwrtho, ac y cawsai lonydd ganddi byth 
ond hyny ; ond llonydd nis cafodd. 

Bob ei hun a adrdddodd yr holl hanes i mi, ac y 
mae Uawer blwyddyn faith wedi myiíted heibio er 
hyny. Ychydig a feddyliwn yr amser hwnw y 
buaswn yn cymeryd yn fy mhen byth ysgrifenu yr 
hanes iV gyhoeddi. Wedi dechreu ysgrifenu, yr 
oedd pethau yn dyfod i'm cof mor ýresh a phe 
buasent wedi digwydd ddoe diweddaf. 



Penod XXII. 

Y Nos Sabbath cyntaf wediV noswaith lawen, arosodd 
y ddwy chwaer yn y gyfeillach grefyddol ; ac yn mhen 
tua pythefnos wedi hyny arosodd Bob yntau ar ol ; 
a Rolant ei frawd yn mhen ychydig wêdi hyny. Bu 
yr hen wr aV hen wraig am beth amser heb glywed 
y chwedl hon ; yr oedd yr hen wr yn ofni o hyd bod 
y pedwar yn sâl o Glwy V Capel, chwedl yntau, ac 
yr oedd hyny yn poeni llawer ar ei feddwl. Gofynodd 
iV person iV cymeryd mewn llaw, gan obeithio y 
gallasai ef eu meddyginiaethu. Bu yntau yn ym- 
ddyddan â hwy droion, ac yn rhoddi cynghorion 

DigitizedbyL300gle 



Bì,wyd Ben DeHiiDr. 91 

meddygol iddynt ! ond yn gwbl aneffeithiol. Dy- 
wedodd wrth yr hen wr ei fod yn ofni na allasai wneud 
dim ohonynt; mai clwyf anfeddyginaethol oedd 
ClwyV Capel, wedi iddo gydio yn y cyfansoddiad. 
a'i fod yn cael Ue i ofni ei fod wedi ymafiyd yn gry' 
iawn yn y pedwar. Ond daliai yr hen wr i obeithiof 
gan nad aethent i'r Seiat (canys ni wyddai y pryd 
hwnw eu bod wedi myned) y gwisgai^ aíìechyd ym- 
aith yn raddol. Un bore yr oedd yn myned iV efel 
yn y pentref, pwy a ddaeth i*w gyfarfod ar y ffordd 
ond Robin y Glep. * Holo, Robin ! yr hen goes, 
sut rwyt ti es talwm ? Welis i byth monot i ofyn be 
naeth i ti fyn'd i 'mdrochi'n mhwU yr hwyed y bore 
hwnw.' **Deis i ddim iddo fo o modd, mi allech 
feddwl,' ebe Robin. *Wel sut yr eis ti ynte?' 

* Gofynwch i Bob,' oedd yr ateb. * Ai Bcb dy dafiodd 
di iddo fo?*^ *Ydi o*n gwadu na ddaru o ddim ?^ 
''Dwn i ddim, ddaru mi ddim gofyn iddo fo, a chlowis 
i neb yn deyd, wyt ti 'n deyd mai fo dy daflodd di ?*" 

* y fo^n un braf i fod yn Seiat,' ebe Robin, * i neyd 
castie felly .' * Yn Seiat i' meddai'r hen wr. * Dydio 
ddim yn Seiat eto beth bynag, a gobeithio nad eith o 
ddim ono byth chwaith.' *Hyd yna rydach chi, 
d)ai a'ch helpo,' ebe Robin. * Mae Bob yn seiat es 
mis bellach, 'roedd Ann a Mary wedi mynd cyn hyny, 
a mae Roland ar fin mynd os nad ydi o wedi mynd.*^ 
' Taw a deyd celwydd, Robin,* gwaeddai'r hen wr,. 

* toes run o honyn nhw wedi myn*d i'r Seiat, ne mi 
glowswn cin hyn gan rwun.' * Coeliwch chi ne 
bddiwch, mae o gin wired a'r pader i chi 'u bod nhw^ 
Bob a'r ddwy ferch acw beth bynag ; dydw i ddim yn. 
âwr am Roland.' GoUyngodd yr hen wr ochenaid 
dromlwy thog allan ar hyny, * Wel, ni feddylis i rioed 
y doethe pethe fel hyn i mlino i, ' eb efe. * Merch yr 
Hafod Ganol ene (Miss Evans) sy wedi'u Uygadynu 
nhw, ' meddai Robin drachefn, * y mae Bob yn ei 
charu hi nes ydi o wedi gwirioni *n lân. Yr oedd 

DigitizedbyL300gle 



^92 Bywyd Hen DeiHwr. 

Robin yn disgwyl y buasai y newydd diweddaf y 
gyruV hen wr o4 go wyllt wibwrn, ond fel arall yr oed 
y peth yn bod, yr oedd mor dda ganddo gly wed mew 
gwirionedd fod Bob yn caru Miss Evans ag oedd y 
gas ganddo am y Capel, ond ceisiai gadw hyny idd 
•ei hun. 

Wedidychwelydadref, adroddodd iV hen wraig i 
chwedl a glywodd gan Robin y Glep. * Ni fu nen 
rioed o nheulu i yn perthyn i Gapel,* meddai, * yn dy, 
waed di mae'r drwg, roedd dewyrth oW Cwni yri, 
Beneth yn y Capel.' * Wel hai, gydewch lonydd i'r 
plant,' ebeV fam, * be ydiV iws i chi gadw swn yn 
nghylch y Capel o hyd ; faint gwaeth ydyn nhw er 
myn^d ono ? * * Faint gwaeth ydyn nhw ! dene hi ! 
\Mifase*n wellgeni weldcladdu^ pedwarrun diwrnod, 
o*r haner hefyd, nag iddyn nhw fyn'd i berthyn iV 
•Capel.' * Twt 1 twt î tewch a siarad nonsens/ ebeV 
wraig, * synwn i ddim nad ewch chi iV Seiat 'chun 
eto cyn bo hir ; felly byddai'n gwel'd rhai run fath a 
'Chi'n gneud, agos yn wastad.' 

* Y fi I y fi 1 y fi, i'r seiat ? Vt seiat ? gollist di dy 
ben gyda dy go, pen fyddyliet, pen ddeydet tiV fath 
beth wrtha i.' 

Ond yr oedd ya hen wr erbyn hyn wedi digaloni 
ar ol colli brwydrau y te, y car llusg, aV hen aradr, 
fel nad oedd ynddo nerth at ymladd brwydr y capel. 
Gan hyny, ni ddVedodd ddim wrth y píant yn 
nghylch y seiat, gymaint a chymeryd arno ei fod yn 
gwybod y peth. 

TuaV amser hwn, digwyddodd amgylchiad yn 
jsgol y felin a barodd gryn siarad a digrifwch yn yr 
ardal. Yr oedd hen wr, a hen grefyddwr, elwid Sion 
y Go, yn athraw yn yr ysgol hono. Ar ganol yr 
ysgúl un Sul, tarawid Sion yn ddisymwth â braw a 
■dychryn, gan ryw arwyddion a rhyfeddodau yn ei 
;glust. Yr oedd yn clywed trwst mwy arswydus na'r 
taranau cryfaf a glywsai erioed, meddai, a megys 
peth byw fel elephant iV deimlo yn troi ynddi. 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen Deiliwr, 9$ 

Tarawodd y gair yn Job, * Trwst ofnadwy fydd yn ei* 
glustiau ef/ yn rymus iawn i*w feddwl. Cofiodd 
hefyd am y chwedl a gly wsai am P. WiUiams, awdwr 
ysylwadau ar y Beibl, ddarfod i wibedyn fyned i lawr 
i'w wddf un diwrnod, ac iddo gredu mai yr ysbryd 
drwg yn rhith gwibedyn ydoedd, yr hyn a barodd 
iddo boen a phryder meddwl mawr am ddyddiau. 
Credodd Sion yn bendifaddeu mai y cythraul oedd 
wedi cymeryd meddiant ohono yntau gerfydd et 
glust a meddyHai fod ei gyflwr yn anobeithiol. Aeth 
un oV cyfeiUion i'w anfon adref ; yr oedd y terfysg 
yn y glust yn cryfhau fwyfwy ar hyd y fFordd. Wedi 
cyrhaedd adref, dywedodd ei helynt wrth Sian, ei 
hen wraig, gan ei sicrhau ei fod ef i farw yn union 
mewn cyflwr colledig. Ond nid oedd Sian yn cyffror 
dim wedi iddi ddeall naturei helynt. Gwnaeth iddo 
osod ei ben ar ei glin, a gwyneb y glust gythrybl- 
edig i fyny. Cymerodd ddernyn o wlanen, a 
gwlychodd ef mewn dwfr, a gwasgodd beth o*r dwfr 
i'r glust ; yna gwnaeth iddo droi wyneb ei glust i 
lawr, a chyda'r dwfr daeth y cythraul allan, aV 
cythraul hwnw oedd chwanen ! Ac yn ebrwydd, bu 
tawelwch mawr yn nghlust ac yn meddwl Sion ; 
ond yr oedd yn anhawdd iawn ei berswadio i gredu. 
y gallasai chwanen beri y fath eíFeithiau rhyfedd. 

Daeth chwedl y chwanen i glustîau hen wr yr 
Hafod cyn hir, ac aeth rhag ei flaen Vr efail at Sion. 
'Hoio ! Sion, ^hen goes, aeth y cythrel i*ch clust. 
chi ?' * Do,' meddai . * Tydio rhyfedd y n y byd tae 
o'n myn^d i'ch clustie chi, pobol y capel ene, bod yg 
un ; ni eith a chi i íFwrdd i'w galyn gerfydd ych- 
clustie, bob copa ohonoch chi rw ddiwrnod.* * Nag 
eith, nag eith, Robert bach,' atebai Sion, * mae cyth- 
rel yn y glust yn well na chythrel yn y galon, fel 
mae o mewn rhai pobol.' * Ydach chi'n deyd fod y 
cythrel yn y nghalon i ? ' gofynai y llall. * Mae o- 
yna os na ddaru i ry wun ei fwrw fo allan, yn ddigon 
siwr,* ebe Sion. * Celwydd ddeydwch chi,' ebe yntau^. 

DigitizedbyL300gle 



i94 Bywyd Hen Deiliwr. 

•* ni fii o rîoed yn y nghlust na nghalon i.' ' Tydach 
chi ddim yn nabdd ych calon, Robert bach/ meddai 
Sion. *Ddim yn nabod y nghalon? pwy sy*n i 
aabod hi, os nad ydw i ? ' * Yr Hwn a ddwedodd am 
•dani hi, ei bod yn fwy'i thwyll na dim, ac yn ddrwg 
<liobaith, sy*n i nabod hi,' ebe Sion.' ' Pwy ddeydodd 
hyny am y nghalon i ? pwy bynag ydi o, mae o'n 

deyd ,' Ust, ust ! ebe Sion yn ddifrífol, * yr HoU- 

wybodol sy^n deyd hyny am glonau pawb ohono 
nì fel yn gilidd. *Deydwch chi fynoch chi, tydi 
nghalon i ddim felly.' ' Gobeithio cewch chi olwg 
arall arnicyn bo hir,' ebai Sion, ac ychwanegai, *yr 
oeddwu ine'n wastad yn meddwl yn dda iawn am 
fy nghalon, nes iV hen Feibl yna ei dangos hi i mi ; 
ac wrth i mi edrych arni hi yn i oleuni o, mi welis i 
bod hi yn ddrwg drwyddi, ac nad allwn i wneud dim 
ohoni fy hun, a bod raid i mi droi i rwle arall am 
'feddyginieth iddi hi, neu ddarfod am dana byth:' 
"^Hwrach, hwrach fod y'ch calon chi felly, ond mi 
neith y nghalon Vr tro fel y mae hi, goeUa i,' meddaiV 
llall, ac ymaith ag ef. 

Yr oedd yr hyn a ddy wedasai Sion am y galon 
wedi myn'd at galon yr hen wr ; ac yr oedd ei galon 
yn ymladd yn erbyn y peth ar hyd y ffordd wrth 
^dychwelyd adref. Gan siarad rhyngddo âg ef ei 
hun, meddai, * Deyd fod y nghalon i*n drwg ! Pwr 
ddrwg neis i i neb rioed ? Mi rydw i'n talu i bawb 
•ei eiddo, a ni thwyllis i neb am ddime, wrth brynu 
na gwerthu, a mi fydda'n wastad yri ewUysio'n dda i 
líawb. Mi nae pobol y capel ene ddrwg rhwng dyn 
a4 galon i hun, tae nhw'n medru. Be roedd rhen 
•ddyn ene'n son am y Beibil, be wyddeV Beibil am 
<iana i ; roedd o wedi i brintio'n hir cin y ngeni fi. 
Yn tydi hen Feibil nhaid gen i yn tŷ, a'i enw fo arno, 
a'r fìwyddyn y cafodd o fo, a roedd hyny tros ddeng 
mlynedd ar higien cin geni nhad — pw 1 *r Beibil yn 
wir.' A llawer o ymadroddion o'r fath yna y cy- 
5urai'r hen wr aH galon eu gilydd wrth fyned adref 

Digitized by LjOOQIC 



Byioÿd Hen Deiliwr. 95 

oV efail y diwrncHl hwnw. Cytunodd ef a'î galon yn 
onfarn unllais ar y pwnc. Yr oedd Robert wrth fodd 
€i galon, a'i galon wrth fodd Robert ; ac eto i gyd, 
yr oedd ei galon yn deêhreu dirgel anmheu nad ^d 
Robert ddim yn lawn, a Robert yntau yn anmheu yr 
un peth am dani hithau. Ac felly fe fu'r cythrauí a 
aethai i glust Sion y Go' yn achlysur o ymddiddan 
barodd radd o anesmwythdra i Robert a'i galon. 
Cawn ddangos eto beth ui y canlyniad o hyny. 



Penod XXIII. 

Yr oedd y digwyddiadau y cyfeiriais atynt yn y 
penodau diweddaf wedi cymeryd lle ychydig cyn yr 
amser yr aethum i gyda meistr iV Hafod Uchaf i 
weithio. Yr oedd yr hen wr, er wedi gwangaloni i 
gynal rhyfel teuluaidd yn erbyn y plant, am fyned 
i'r capel, yn teimlo 'n bur anfoddog a digofus ynddo 
ei hun. Beiai lawer ar yr hen wraig am na buasai 
yn fwy selog i'w gefnogi ; ond nid oedd hi yn gofalu 
nemor ddim yn nghylch y pethau hyny. 

Un o'r dyddiau yr ocddym yno, gofynodd meistr 
i'r hen wr, * A glywsoch chwi erioed mo Robert y 
mab yma, yn gweddio ?* * Na chlowis i erioed, a 
toes arna i ddim eiso*i glywed o byth chwaith,* oedd 
yr ateb. * Chwi ddylech ei glyw^ o,' meddaiV llall, 
'mae o'n gweddio^n rhyfeddol iawn, mae son am 
^ano fo trwy V hoU gymdogaeth.' * Mi fase'n dda 
gen i tase fo^n gneud son am dano am rw gamp ym- 
genach na gweddio,' atebaiV hen wr. * Na*n wir,' 
ebe meistr, *gadewch i ni gael gweddi ganddo fo 
heno ar ol swper.' * Ai o'ch coV aethoch chi, ddyn ? 
Ni fu neb o nheulu i'n gweddio'n y tŷ yma rioed, ac 
ni cheith neb chwaith, tra bo chwthod ynthw i ; j)wr 
eisio gweddio sy ? Ond tydan ni'n talu degwm a 
threth i'r person am weddio, a tydi hyny'n ddigon, 

DigitizedbyL300gle 



96 BytDÿd Hen Deiliwr. 

toes bosib ; mae o chwedi bod yn Rhydychen yii 
dysgu gweddio, a mi wyr sut i weddio*n well na 
Hobin ni, mi feddyliwn/ Ar hyny, daeth Miss Evans 
i mewn i'r tŷ ; ac ar ol ymgomio ychydig, dywedai 

* Mae mam yn gofyn a ddowch chwi a Mary Davies 
(y wraig) acw i gymeryd cwpanaid o de gyda ni y 
prydnawn heddy w ? * ' Na wn i'n siwr ddown ni acw 
ai peidio,* ebeV hen wr. * Dy fam ddysgodd y cast 
o yfed te i V hen wraig yma gynta, a mae hithe chwedi 
dysgu'r cast i mine, heb yn wbod i mi fy hun ; mi 
fase^n well gen i na ílawer tase hi na fìne heb i ddysgu 
o rioed. Daw mi ddaw*r hen wraig yma acw, mi 
wranta, am gwpaned o de, mae hi*n waeth am dano 
fo na Uo am laeth.^ *Rhaid i chwithau ddod gyda 
hi.* ebe Miss Evans, * neu ni fydd hi ddim yn iawn.^ 

* Rhaid i mi ydrach ar ol y t^wried yma,* meddai 
yntau, * ne toes wbod yn y byd pwr ddrwg na nhw.^ 

* Mi gwranta nhw ; fe edrycha Ann a Mary ar ol y 
teilwriaid yn eitha,* ebe Miss Evans. Addawodd y 
ddau fyned, fodd bynag, ac yno yr aethant. 

Yr oedd yn ddefod yn y gymydogaeth er's rhai 
blynyddau i gynal cyfarfod gweddi o ddiolchgarwch 
am y cynhauaf bob blwyddyn yn y tai ar gylch ; a 
thro yr Hafod Ganol a ddigwyddodd fod y flwyddyn 
hono ; aV noson hono yr oedd y cyfarfod i gael ei 
gynal yno, ond ni wyddai hen bobl yr Hafod Uchaf 
ddim am y cyfarfod gweddi. Tua saith oV gloch, 
dechreuai y cymydogion ymgasglu yno ; dechreuai'r 
hen wr synu a phetruso wrth weled un ar ol y llall yn 
dyfod i mewn iV tŷ ; a gofynodd i wr y tŷ yn y man, 

* Be sy gynthoch chi yma, Tomos ? Be mae*r bobol 
yn hel yma o bob man fel hyn? ' * Tipyn o gyfarfod 
i dalu diolch am y cynhaua* da gawsom ni eleni, 
Robert bach, sy genym ni yma heno.* * Ni fydde 
raid i chi ddim cadw llawer o swn yn i gylch o,' eb 
y llall, * mi welais i well c'naua lawer gwaith na'r 
c'naiia dwaetha, heb son am ddiolch am dano fo. 
Ond diolchwch chi faint fynoch chi, mi a i adre.* 

DigitizedbyL300gle 



BywydBen Deiliior. 97 

'Eisteddwch i lawr/ ebe Miss Evans, 'ni chewch 
chwi ddim myn*d oddiyma cyn swper, cymerwch fy 
Dgair i ar y mater.* Wedi cryn draíferth, cafwyd 
ganddo aros. Yr oedd pob un a ddeuai i mewn yn 
edrych ar yr hen wr gyda syndod . Yr oedd fel Saul 
yn mysg y prophwydi yno ; ac yntau yn bur anes- 
mwyth ei le, ac aniddig ei feddwl. Yn mysg eraiU, 
daeth Sion y Gof i mewn, a safodd yn syn pan wel- 
odd hen wr yr Hafod, megys yn barod i ofyn, * Y 
cyfaill, pa fodd y daethost ti yma ? ' 

Trwy ystod y cyfarfod, eisteddai'r hen wr yn syn- 
Uyd ac yn surllyd, a4 ben i lawr, a thaflai ambell i 
gipolwg o4 gwmpas ; yr oedd yn hwyr ganddo weled 
ygwasanaeth trosodd. Ar ol i ddau oV cyfeillion 
ddarllen a gweddio, galwyd ar Sion y Gof i ddyfod 
yn mlaen ; yr oedd Sion wedi bod wrthi er's meityn 
yn m)^yrio gweddi bwrpasol at gyflwr ei hen gyfaill 
o'r Hafod. Aeth at ei bwnc wedi iddo ddiolch ych- 
ydig am y cynhauaf da, i achwyn ar galonau drwg 
ac anniolchgar plant dynion. * Goleua ni, a dysg i 
ni adnabod ein calonau,' meddai, * mae yma rai o 
honom ger dy fron heb 'nabod eu clonau erioed, mae 
nhw'n meddwl yn dda am eu clonau drwg ; dangos 
eu camsyniad iddyn nhw — gyr nhw a'u clonau yn 
mhenau^i gilydd,^ a llawer o ymadroddion cyffelyb. 
Yr oedd yr hen wr yn bur anesmwyth wrth glywed y 
pethau hyn. * Ata i mae o'n lluchio,' meddai ynddo 
eihun, *gwyn fyd nad ai'r cythrel i'w glust o eto.' 
Wedi i Sion derfynu, galwyd ar Dafydd Davies, o*r 
Bwlch, i derfynu y cyfarfod. Yr oedd Dafydd yn 
nodedig am ei ddawn gweddi, ac yn ddyn cymerad- 
wy iawn yn yr ardal. Tua chanol gweddi Dafydd, 
gwelid agwedd astud iawn ar yr hen wr yn gwrando. 
Yr oedd ei wyneb wedi newid yn fawr ; ymddangosai 
wrth ei fodd, a rhoddai ambell i * ho,' mewn ffordd o 
gymerad wyaeth . Yr oedd yn bur siriol ar swper. 
Y bore dranoeth, gofynodd meistr iddo, * Beth oedd- 
ych yn feddwl o'r cyfarfod gweddi neithiwr ? ' * Na 

Q DigitizedbyLjOOQlC 



98 Bywìjd Ilen Deiliwr, 

wn î be ydw i*n feddwl ohono fo/ atebai, * rhw ddau 
go symol oedd y ddau gynta ; ond wfft i Sion y Go, 
taflud ata i *roedd Sion bob ergyd — pa*m drychith o 
ar ol i galon i hun, a gadel llonydd i gîone pobol eriU ; 
pw'r íìsnes sy gyntho fo efo nghalon i ? Mae hi yn 
llawer gwell calon na'i galon o, beth bynag. Ond 
yn wir mi Voedd wn i'n lleicio gweddi Dafydd y Bwlch 
trost ben, a mi leiciwn i glywed Dafydd eto yn y 
nghalon ; a deyd y gwir, mi 'roedd Dafydd yn 
gweddio'n well na'r person oV haner hefyd.' * Be 
clowech chi Robert, eich mab,' ebe meistr. * Ydi o 
-cystal gweddiwr a Dafydd, wyt ti'n meddwl, Huw ?' 
gofynai'r hen wr. * Ydyw, a gwell hefyd,' meddai'r 
llall. * Fedra'i ddim coelio hyny.' ' Wel, gadewch 
i ni ei dreio fo ar ol brecwest heddyw,' ebai Huw. 
* Waeth gen i mo'r llawer am unweth 'nte ; mi leic- 
iwn i glowed o am dro,' ebai yntau. Cafodd Huw 
gyfle i ddweyd wrth y ddwy ferch yr ymddyddan a 
fuasai rhyngddo â'u tad ; a Uawen iawn oedd gan- 
ddynt glywed y chwedl. Dywedasant yn ddystaw 
wrth eu brawd ; ac ar ol brecwest, dygodd y chwaer 
henaf y Beibl i'r bwrdd am y tro cyntaf yn yr Hafod 
Uchaf erioed. Ymaflodd Bob ynddo'n bur grynedig 
ac ofnus. Wedi myned ar ei liniau, a dywedyd ych- 
ydig eiriau, ymadawodd ei ofnau. Gweddiodd yn 
hynod o daer, gafaelgar, a thoddedig, tros y teulu, yn 
enwedig tros ei dad a'i fam. Cyn y diwedd, yr oedd 
yr hen wr wedi ei Iwyr orchfygu. Methai yn deg ag 
atal ei ddagrau, ac ymdrechai yn ofalus i'w celu a'u 
cuddio. Ond nid oedd yr hen wraig yn teimlo dim 
mwy na'r post. 

Dystaw iawn fu yr hen wr trwy y dydd hwnw, ni 
soniodd yr un gair wrth meistr am weddi Bob, ac ni 
ddywedodd meistr ddim wrtho yntau yn ei chylch, 
gan ei fod yn gwybod ei bod wedi gafael yn meddwl 
y tad, a gwneud argraff go ddwys ar ei feddwl. Yr 
öedd y gerwindeb mewn dull a geiriau wedi lliniaru 
Hawer y diwrnod hwnw rhagor yr arferai fod. . 

•^ ° DigitÜ^d by 'ÜOOgle 



Bìjwyd Hen Deiíiwr. 99 

Aeth yr addoliad teuluaidd yii mlaen yn rheolaidd 
yn yr Hafod oV dydd hwnw allan. 



Penod XXIV. 

Yr oedd cryn gyfnewidiad i*w weled yn hen wr yr 
Hafod Uchaf ar ol y cyfarfod gweddi yn yr Hafod 
Ganol, a sefydliad y weddi deuluaidd gartref. Yr 
oedd y cyfnewidiad mawr yn nhymherau ac ym- 
ddygiadau y ddau fab aV ddwy ferch er pan aethent 
at grefydd^ wedi megys creu awyrgylch newydd yn 
y teulu, ac yr oedd anadlu yn hono yn barhaus yn 
tymheru ac yn nawseiddio ei yspryd, a'i dymher yn- 
ddo wedi ei ddofi a^ wareiddio lawer iawn, er nad 
oedd hen ddyn yr hen wr wedi ei ddiorseddu eto, er 
hyny dygasid ef dan warogaeth, fel nad oedd yn cael 
€i fFordd ac yn gallu llywodraethu yn ddiataliad fel 
cynt, oddigerth ar amgylchiadau neillduol, pan y 
cynhyrfid ef i ddigofaint ; ar ddigwyddiadau felly, 
ymgynhyrfai yn ofnadwy, ac weithiau yn fwy ofn- 
adwy nag erioed cyn hyny, oherwydd y teimlai y 
cryf arfog hwnw yn awr ofn ac eiddigedd am ei 
neuadd. Nid oedd y dyn newydd wedi dyfod i 
mewn i*r neuadd, ond yr oedd yr hen ddyn yn dir- 
gel dybio ei fod yn clywed trwst traed yr estron 
Wnw yn agoshau, ac ymdrechai ar y cyfryw achlys- 
üron iV ddychrynu ymaith â llwon a rhegfeydd, a 
chrochlefau, a meddyliai weithiau ei fod wedi 
Uwyddo. Ond wedi i'r cyfFro fyned heibio, nid oedd 
yr hen wr yn gallu teimlo mor esmwyth ei feddwl 
ag yr arferasai gynt. Teimlai bod rhywbeth y 
mater arno, dim byd chwaith ; ond yr oedd yn 
rhywbeth hefyd ; — yn rhywbeth y buasai yn dda 
iawn ganddo ymysgwyd oddiwrtho, ac wedi iddo 
feddwl aml dro ei fod wedi llwyddo mewn ífit o 
wylltineb i\v regi a'i wylltio ymaith, profai drachefn 

Digitized by LjOOÇIC 



100 Bywyd Heii Deiliwr. 

nad oedd yr estron digroesaw ddim wedi gollwng ei 
afael arno. 

Teimlai awydd ambell dro i fyned iV Capel í 
wrando pregeth am unwaith, ond synai ato ei hun 
wed^yn ddarfod iddo erioed feddwl am y fath beth. 
Ni buasai neb o*i deula na4 henafiaid o'i flaen yn y 
fath le erioed, a gobeithiai na buasai efe byth yn 
euog o droi oddiar Iwybrau da yr hen bobl ; ond, y 
gwir yw, meddai ynddoH hun, nid oedd un Capel yn 

Lwlad yma i neb fyned iddo yn nyddiau yr hen 
bol ; pe buasai, hwyrach yr aethai llawer ohonynt 
iddo. * Hwyrach,' meddai rhywbeth o*i fewn, ' nad 
oes dim cymaint o ddrwg mewn myn'd \r Capel 
ag oeddwn i wedi ei feddwl ; naeth o ddim drwg i'r 
plant yma beth bynag, a hwyrach na nae o ddim 
drwg i minau tawn i'r myn'd am dro. Ond sut yr 
awn i ? ont tydwi chwedi cau'r drws yn f erbyn fy 
hun, trwy erlid cimin arno fo a'r bobol sy'n arfer 
myn'd iddo fo bob amser. Mi leiciwn fyn'd am un- 
weth, ond tai' ddim er hyny.' Y fath yna oedd llef- 
erydd yr hen wr wrtho ei hun yn awr ac eilwaith. 
Yr oedd y plant wedi lled anmheu, rywfodd,fod a\v- 
ydd ar eu tad fyned i wrando pregeth i'r Capel am 
dro, er na ddywedasai efe un gair am hyny wrth yr 
un ohonynt ; ond yn unig y byddai 'n holi beth 
fyddai yn y Capel weithiau ; pwy fyddai'n pregethu, 
a pha fath bregethwr oedd y gweinidog, a hwn á'r 
llall a ddeuai heibio yn achlysurol. Yn y tymhor 
hwn daeth cyhoeddiad gwr dyeithr, pregethwr pur 
boblogaidd, i bregethu yno ar noson o'r wythnos, ac 
yr oedd cryn son a disgwyliad am dano yn y 
gym'dogaeth. Yr oedd y ddau frawd a'r ddwy 
chwaer yn bur awyddus i gael eu tad i'r oedfa y 
noson hono, ond ni feiddient dori ato i ofyn iddo 
ddyfod. Beth a wnaeth y ferch hynaf, ond gofyn i 
Miss Evans ddyfod heibio wrth fyned i'r Capel, a'i 
hudo gyda hi, ac felly fu. 'Rhaid i chwi ddyfod 
gyda mi i'r Capel i wrando y gwr dieithr heno,' ebai 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen Deiliwr. 101 

hi wrtho. * O, ai ie ? y mae'n rhaid i mi, aie ? 
Tydw'i ddim yn dallt peth felly'n iawn.' * Nid af 
f ddim iV Capel heno, os na ddeuwch chwi, mi rosaf 
yma ixh poeni chwi ; ond raid i mi ddim, chwi a 
ddeuwch, rwy'n siwr,' ebe hi. * A dweyd y gwir i 
ti, mi faswn i'n leicio clowed y gwr dierth ene, 
rydech chi'n son am dano fo, am y tro rwan, ond 
pytawn i*n dwad iV Capel, mi fydde pawb â*u llygid 
arna i, wel pe tase fwstwil wedi mynM i mewn ono.* 
Ond, fodd bynag, Vr Capel yr aeth heb ryw lawer o 
gymhell yn mhellach arno, a chyda^ fod i fewn trwy 
y drws, yr oedd cawodydd o lygaid yn disgyn arno, 
ac yntau yn cywilyddio ac yn edifarhau o*i galon 
ddarfod iddo ddyfod yno : dododd Miss Evans ef 
yn ei chôr hi, a Uechodd yntau yno a'i ben i lawr 
trwy yr oedfa. 

Wedi myned trwy ranau arweiniol y gwasanaeth, 
dododd y pregethwr yn destyn allan y geiriau hyny 
yn Esaia, * Ymborthi ar ludw y mae, calon siomedig 
a'i gwyrdrodd ef, fel na waredo ei enaid,' &c. * Dyna 
hi eto,* eb yr hen wr wrtho'i hun, pan glywodd y 
testyn, * Sion y Go roes yn ei ben o gymVyd y testyn 
ene, i bregethu i mi, toedd dim posib i'r dyn fod yn 
gwybod dim am dana i na nghalon heb i Sion ddeyd 
wrtho.* Fel yr oedd y pregethwr yn myned yn 
mlaen i son am y lludw mae dynion yn fwyta dan 
ddylanwad calon dwyllodrus, ac felly yn colli eu 
heneidiau, — megis ymddiried yn niniweidrwydd a 
daioni y galon, &c., yr oedd yr hen wr yn myned yn 
fwy anesmwyth ; ac yn fwy digofus at Sion y Go o 
hyd ; ond Uiniarodd lawer pan ddaeth y pregethwr 
i son am y feddyginiaeth i galon ddrwg. Yr oedd 
efFeithiau grymus iawn ar y gynuUeidfa tua diwedd 
yr oedfa, a phan roddwyd y peniU i*w ganu ar ei 
therfyn allan, gydaV geiriau cyntaf ohono, — * Mo 
iydwyhod wedíi channu^ torodd taranfloedd fawr fel 
ergyd allan ; haner cant neu driugain, megis pe 
buasai gytundeb a dealltwriaeth rhyngddynt, yn 

DigitizedbyL300gle 



102 Byícyd Hen Deiliwr. 

mlaenllaw, yn cyd-ddweyd y Uinell nesaf, gan rag- 
flaenu y pregethwr, sef, * Vn heraidd yn y dwyfol 
waed r Os oedd rhai wedi dal yn galed a dideimlad 
dan y bregeth, gorchfygodd y penill, neu rywbeth 
a gerddodd trwy y penill, eu teimladau hwythau ; 
na, ni allasai y cryfaf ei galon ddal yn awr ; yr oedd 
pob calon yn toddi, fel y tawdd cwyr wrth y tân. 
Yr oedd yn fyd rhyfedd ar ein hen gyfaill erbyn hyn, 
yr oedd yntau yn wylo : oedd, yr oedd yntau hefyd 
yn wylo, ac yn crynu gyda hyny ; a rhywyr oedd 
gan ei galon fyned allan a myned adref, a 
chan gynted y gallodd ymwthio iV drws ymaith âg 
ef. 

Yr oedd rhyw deimladau rhyfedd yn ei fynwes y 
noson hono, fel yr addefodd wedi hyny. Yr oedd 
yn ddig wrth Miss Evans am ei hudo i'r Capel, — yw 
ddig wrtho'i hun am gymeryd ei hudo, yn ddig wrth 
Sion y Go' am achwyn arno ef a'i galon wrth y gwr 
dyeithr, fel y credai ef ; yn ddig wrth y gwr dyeithr 
am ddynoethi ei galon, ac yn ddig wrth y gynulleidfa 
am y floedd ryfedd hono a barasai iddo doddi ac wylo 
heb ei waethaf Ond gyda hyny, yr oedd ef a'i gaíon 
wedi dechreu syrthio allan â'u gilydd, yn dechreu 
anmheu nad oedd pob peth ddim yn iawn, nad oedd 
hi ddim yn gystal ag yr oedd efe wedi arfer meddwl 
bob amser am dani. Yr oedd y pregethwr wedi ei 
dysgrifio hi i'r byw. Ond, beth bynag, 'doedd dim 
achos i Sion y Go' fyn'd i ddweyd hanes ei galon ef 
i neb, a dy wedai wrtho'i hun y rhoisai efe i Sion yn 
goch pan gyntaf y caffai afael arno. 



Penod XXV. 



Gadewais hen wr yr Hafod, yn y benod o'r blaen,, 
mewn blinder yn nghylch ei galon. Cynyddu fwyfwy 
wnaeth y blinder hwnw bob dydd, nes oedd yr hen 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen Deiliwr. 103 

wr yn myned yn bur anniddig yn y tŷ weithiau oher- 
wydd ei fod ef a*i galon yn methu cytuno. Modd 
bynag, er mor anhawdd oedd hyny, iV gyfeillach gre- 
fyddol Vr capel yr aeth efe ry w noson ; a mawr oedd 
syndod pawb ei weled yn dyfod i mewn. Yr oedd 
yno un hen wr, yn rhyw fath o swyddog ; nid oedd 
erioed wedi ei ddewis yn rheolaidd, ond wedi ym- 
gymeryd â blaenori yn y cyfarfodydd, a chael ei 
oddef yr oedd. Yr oedd llawer iawn o yspryd tra- 
awdurdodi yn yr hen wr hwnw, druan ; ewyllysiai'n 
fawr osod ei ofn ar bawb, rhuthrai yn sydyn chwerw 
ar bob un a ddelai i fewn y waith gyntaf iV gyfeillach, 
er mwyn eu * tori i lawr,' fel y dywedai. Nid oedd 
dda gan neb a berthynai i'r gymdeithas mo hono. 
Yr oedd ef a hen wr yr Hafod tua'r un oedran, ac yn 
hen gymydogion ; nid rhy w lawer o gy weithas fuasai 
rhyngddynt erioed . Wedi gwasanaeth arweinioly cyf- 
arfod, trodd Owen Huw, canys dynaoedd enw'r hen 
flaenor, pe buasai flaenor hefyd, a gofynodd yn dor- 
dyn, * Wel, Robert, beth barodd i chwi ddyfod yma 
heno ? Lladd arnom ni yma y byddech chi'n wastad, 
a be sy arnoch chi eisio gynthon ni rwan ? ' ' N'wn 
i ddim yn iawn sut i ateb dy gwestiwn di, Owen,* 
atebai Robert, * be oeddet ti dy hun yn i geisio yma, 
pen ddoist ti yma gyntaf ? 'Rydw i'n cofio'r amser 
penfyddet ti'n Uadd ar bobl y capel yn gystal a fine, 
ac yma doist ti wed'yn ; a pham rwyt ti, naned neb, 
yn synu mod i chwedi dwad yma, a thithe'n gwbod 
dy hanes dy hun, os nad wyt wedi anghofio, a mae'n 
gwilydd garw i ti os gwneist ti hyny.' Brochodd yr 
hen flaenor yn aruthr wrth hyn. Yr oedd gweled 
pawb trwy y lle yn gwenu ac yn mwynhau y sen a 
roddasai yr hen wr arall iddo, yn peri iddo ofni fod 
cysegredigrwydd ei awdurdod mewn perygl. ' O,' 
meddai, 'yr oeddwn i yn ofni, mai yr un oedd o ag 
o'r blaen, a dyna ddigon o brawf i chwi nad oes 
dimgoruchwyliaeth gras wedi bod yn trin ei gyflwr 
0, a gobeithio nad oes yma neb a ewyllysiai weled 

DigitizedbyL300gle 



104 Bywyd Hen Deiliwr, 

neb oV fath yn dyfod atom ni, ac yn cael ei le yn 
ein plith/ * Taswn i*n meddwl fod pawb sy yma yn 
debyg i ti, Owen, ni ddaethai nhraed byth yma; ond 
rydw i^n meddwl pethe gwell am lawer o honoch 
chwi/ ' Wel, hwyrach y dywedwch chwi air, Robert 
bach, o*ch teimlad a'ch meddwl,* ebe Thomas, y 
gweddiwr hynod hwnw a glywsai yn yr Hafod Ganol. 
*Wel, gwnaf yn wir,' ebai yntau. *Fy meddwl i ydi 
hyn, mod i*n bechadur, yn bechadur mawr iawn, ! 
yn hen bechadur; bod y mowyd, a muchedd i, a 
nhafod, a nghalon i wedi bod yn ddrwg iawn ; a mi 
rydw i wedi blino ar y galon ddrwgymanarwiawn. 
Mi glowis Sion y Go, aV pregethwr hwnw fum i'n 
wrando yma hefyd, yn dweyd fod posib cael calon 
newydd ; a mi ddois i yma heno, i gael gwybod allse 
chi fy rhoid i ar y ffordd sut i'w chael hi ; os cawsoch 
chi afel arni hi y'ch hinen, crwyddwch fine i gael 
gafael arni hi ; fu ar neb erioed fwy o'i heisio hi.' 
Adroddodd yr hen wr hoU hanes ei fy wyd a'i helynt 
er y dydd y buasai yn yr efail gyda Sion y Go ; ac yr 
oedd y cyfeillion weithiau yn gwenu ac weithiau yn 
wylo wrth ei wrando ; ac yr oedd yntau ei hun yn 
wylo yn aml hefyd Torodd pawb i chwerthin allan 
unwaith, pan y dywedodd, * Prun bynag ai cythrel ai 
chwanen aeth i glust Sion, y maegen i achos i fod 
yn ddiolchgar am y tro beth bynag — hyny fu'n 
foddion ar y dechre i farwen i nabod tipin arnaf fy 
hun, a drwg fy nghalon.' Rhoddodd amryw o'r 
cyfeillion gynghorion caredig a phriodol iddo, ac 
yr oedd yntau yn derbyn y cwbl fel dyn bach. 

Yr oedd pawb yn foddlon i'r hen wr gael dyfod i'r 
gyfeiUach ar brawf, ond yr hen Owen Huw : chwyrnu 
yn anfoddog iawn yr oedd ef. Fodd bynag daliodd yr 
hen wr ei flFordd, ac enillodd ei le fwyfwy yn hyder a 
serch y gymdeithas. Ni chollai ddim moddion a 
gynhelid yn y capel, ac ni chai neb arall o'r teulu 
goUi chwaith. Efe oedd y gwrandawr goreu yn yr 
holl gynulleidfa, daliai ei lygad yn sefydlog ar 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen Deiliwr. 105 

wefusau y pregethwr oV dechreu ÌT diwedd,a mynych 
y gwelid y deigryn yn dyferu i lawr ohono. Mewn 
gair, daeth yr Hafod yn un o*r tai mwyaf crefyddol 
yn yr hoU gymydogaeth, aV teulu yn nodedig am eu 
rhinweddau. Glynodd yr hen wraig wrth ei hen 
ffÿrdd o fyw. Yr oedd hi yn ddigon boddlon, 
meddai, i*r hen wr aV plant wneud fel y mynent, ond 
iddi hi gael Uonydd i wneud fel y mynai hithau 
ganddynt. Ai gyda hwynt i*r capel weithiau, ond 
nid ymddangosai ei bod yn sylwi ar ddim a glywai 
yno, nac yn teimlo mwy na*r dderwen dan na phre- 
geth na gweddi. Bu*r ddau, yr hen wr aV hen 
wraig, fyw i oedran teg, a bu y ddau farw y naiU yn 
fuan ar ol y llall. Rhoddodd yr hen wr brofion 
boddhaol iawn i bawb oedd yn ei nabod, ei fod 
wedi cael y galon newydd yr ymofynai am dani, a 
gadawodd y byd mewn tangnefedd a gorfoledd. 



Penod XXVI. 

AwGRYMAis oV blaen fod carwriaeth ddistaw wedi 
dechreu rhwng Bob yr Hafod Uchaf a Miss Evans yr 
Hafod Ganol, tua chanol dyddiau gweinidogaeth 
Robin y Glep. Yr oedd Robyn yn dyfal wylio sy- 
mudiadau y ddau yn barhaus wedi iddo unwaith 
anmheu fod cyfrinach garwriaethol rhyngddynt. Ni 
esgulusai ef un moddion yn y Capel rhag coUi o 
hono un fantais i gadw ei lygad arnynt. Cerddai yn 
Uechwraidd ar eu hol pan yn dychwelyd adref o'r 
capel, a chroniclai yn ei ddyddlyfr bob peth a welai, 
a llawer o bethau na welai, gan dynu casgliadau oddi 
wrthynt ; a thaenai ei sylwadau a*i gasgliadau yn 
ddiwyd o dŷ i dŷ. Dymunasai Robyn yn ei galon 
weled rhywbeth yn anweddaiddyneu hymddygiadau, 
i gael testyn i bregethu arno ; ac awgrymai yn gynií 
droion fod rhywun yn dweyd iddo wxled fel a'r fel, 

DigitizedbyL300gle 



106 Bywyd Hen Deiliwr. 

ond nad oedd efe (Robin) yn coelio fod hyny yn wir. 
Yr oedd goruchwyliaeth trochfa pwU yr hwyaid wedi 
ei ddigio yn ddirfawr, ac ewyllysai yn ei galon allu 
talu yn ol, drwy drochi Bob yn mhwU ei athrod a'i 
enllib. Ond nid oedd neb yn dal llawer ar ddim a 
ddywedai Robin. 

Bu farw modryb Miss Evans yn Nghaer yn bur , 
gyfoethog, a gadawodd y cwbl o'i heiddo iddi hi, yn ! 
cynwys amryw dai a swm da o arian. Aeth y stori 
aílan drwy y cymydogaethau fod merch yr Hafod 
wedi cael digwyddiad mawr — ei bod yn werth eiddo | 
ac arian yn aneirif. Parodd y newydd hwn flinder 
nid bychan i feddwl tyner Robin y Glep. StwfEodd 
ei hun i wasanaeth porthmon merlynod, a chafodd y 
fantais i fyned i Gaer fel gyrwr i'r porthmon. Wedi 
myned yno, gwnaeth ymofynion mor fanwl ag a allai 
i amgylchiadau a hanes modryb Miss Evans. Ac 
wedi dychwelyd adref, taenai y chwedl nad oedd un 
gair wirionedd yn y son oedd am ei chyfoeth ; ond 
ei bod wedi marw dros ei phen mewn dyled — bod ei 
thai wedi eu gwerthu, ac nad oedd y swm a gawsid 
am danynt yn agos i ddigon i foddloni y gofynwyr. 
Y cwbl yn anwiredd o ddyfais calon Robin. Ond ni 
waeth tewi, y mae Robin druan wedi darfod clepian 
er*s llawer blwyddyn; ond fel y mae gwaethaf y 
modd, y mae iddo olynydd yn mhob ardal. Nid wyf 
yn gwybod a oes rhai o'i deulu yn ol y cnawd (erfod 
llawer yn ol y glep) yn aros hyd yr awr hon ai peidio. 
Bu iddo fab a merch, y rhai a gyfenwyd yn Huwcyn 
mab Robin y Glep, a Siani Robin Glepgi. Yr oedd 
y bachgen aV eneth fel plant pobl eraill, am ddim a 
wn i ; ond yr oedd enw eu tad yn gosod gwarth 
arnynt, ac aeth y ddau oV gymydogaeth yn ieuainc, 
i ymofyn Ueoedd i weini er mwyn dianc oddiwrth 
yr enwau a roddid arnynt yn eu perthynas â'ú tad, 
ac ni chly wais i byth beth a ddaeth ohonynt. 

Yr oedd hen wr yr Hafod yn bur anesmwyth ei 
feddwl o hyd eisiau i Bob briodi Miss Evans. Dy- 
wedai wrtho yn aml, * Pa^n na phricdct di hi? Mi 

Digitized by LjOOQIC 



Byioyd Hen Deiliwr. 107 

eith rywun a hi oddi arnat ti dan dy drwyn di, mi 
gei di weled — taswn i yn dy le di, mi faswn gwedi 
rhoi torch aur am i bys hi es talwm cyn hyn/ 
'Gadewch chwi rhyngwyf fi a'r bisness hwnw, nhad,* 
dywedai Bob. * Mae arna i ofn mai rhw fisness go- 
drwsgwl nei di o honi hi,' meddai'r hen wr. 

TuaV adeg hono, daeth etifedd Sgwier y Plwyf, 
fel ei gelwid ef, i'w oed. Yr oedd ei dad wedi marw 
er's rhai blynyddoedd, a*i fam yn byw yn weddw yn 
hen balasdy y teulu, yr unig balasdy yn y plwyf ; a 
hwynthwy oedd perchenogion y rhan fwyaf oV plwyf ; 
ac yr oedd ystad fechan arall ganddynt yn sir Drefal- 
dwyn. Nid oedd yr Hafod Uchaf naV Hafod Ganol 
yn rhan oV etifeddiaeth, perchenogaeth y trigianwyr 
oedd y ddau trwy bryniad. Ni buasai y boneddwr 
ieuanc nemawr gartref er pan oedd yn fachgen. 
Treuliasai amryw flynyddoedd yn Rhydychain yn y 
Brifysgol, ac wedi hyny yn astudio y gyfraith yn 
Llundain, a thrachefn flwyddyn neu ddwy yn teithio 
ar y Cyfandir. Bachgen gwyllt, ond hynaws a 
charedig ydoedd, a daeth ei denantiaid yn fuan yn 
: bur hoíf ohono ; ond ni roddai neb ond y person air 
I da iV fam. Yr oedd ef yn cael byd da helaethwych 
î beunydd ar ei bwrdd hi ; ond chware teg iddo, ni 
chafodd ef y gair o wneud drwg i denant gyda'i feistr 
na'i feistres tir erioed, fel y cafodd llawer un o'i frodyr 
yn ol y brethyn. Yr oedd efe yn wr o natur garedig^ 
a chymwynasgar ; ac nid oedd Ymneillduaeth nac 
Ymneillduwyr yn blino rhyw lawer ar ei yspryd. 
Arferai ddweyd nad oedd fawr wahaniaeth iddo ef 
i ba le yr ai y defaid i bori, ei fod ef yn sicr o'r cnu. 
Ar achlysur dyfodiad yr etifedd i'w oed, bu gwledda 
a rhialtwch yn y palas. Rhoddwyd ciniaw da iV hoU 
denantiaid, ac ymgasglodd eraill o'r cymydogaethaa 
yno yn yr hwyr i ddangos eu hewyllys da ; ac yn 
mysg eraill, aeth Bob a Miss Evans gyda'u gilydd yno, 
a Robin y Glep ar eu lledol. Syrthiodd llygad y 
honeddwr ieuanc ar Miss Evans, a syrthiodd ei serch 

DigitizedbyL300gle 



108 Bywyd Hen Deiliwr 

arni hefyd. Aeth ati yn y man i dynu ymddyddani 
4 hi, wedi holi pwy oedd hi. Deallodd yn union eí 
bod wedi cael dygiad da i fynu, yn goeth ei meddwl 
a'i raoes, yn gallu actio y lady yn eithaf naturiol, ac 
yn mhob modd yn un a allasai droi yn nghylchoedd 
uchaf cymdeithas heb achos iddi ostwng ei phen. 
Pan aeth at ei gyfeiUion mewn cwr arall oV ystafell 
gan çyfeirio â*i fys ati, dy wedai ^A. . . clever 
girl r Nid hir y bu heb alw yn yr Hafod Ganol i 
edrych am dani, a chymhellai hi yn daer i alw yn ÿ 
palas i edrych am ei fam — y byddai yn dda gan yt 
hen lady gael ei chwmni mor fynych ag y gallai, ei 
bod hi yn unig iawn, heb neb yn yr ardal hono y 
gallai gymdeithasu â hwy. Ond ymesgusodai hithauj 
gan ddweyd nad oedd ei bath hi yn gymhwys mewii 
un modd i feddwl am ffurfio cyfeillach â bonedd- 
iges fel ei fam. Ond ni fynai efe wrandaw ar j 
ddadl hono, ac ni fynai hithau ei rhoi i fynu, 
Mynychu ei ymweliadau yr oedd y boneddwr ieuanc 
y naiU wythnos ar ol y llall. Gwnai ryw esgus net 
gilydd i alw heibio bob dydd. 

Nid oedd Miss Evans yn hoffi ei weled yn galw 
yno mor aml. Yr oedd hi wedi cael piano ar ol e: 
modryb o Gaer, ac yr oedd wedi dysgu chwareu ai 
yr ofFeryn hwnw yn dda pan oedd yno yn yr ysgol 
Byddai raid iddi chwareu bob tro y deuai y bonedd wi 
yno, a mawr fyddai ei ganmoliaeth iddi am chwarei 
a chanu. Wedi iddi ddechreu anmheu, oddiwrth e 
fynych alwadau, a*i attentions iddi, fod rhywbeth yi 
ei fryd, ymneillduai oV golwg pan welai ef yn dyfoc 
at y tŷ, a gwnai esgusodion dros beidio ymddango 
pan elwid am dani ; ond deuai ar ei gwarthaf yi 
annisgwyliadwy yn aml. 

Aeth y si allan trwy y gymydogaeth cyn hir fod ; 
boneddwr ieuanc â*i lygaid ar Miss Evans gydag am 
can nad oedd anrhydeddus, fel y tybid ; ac ni fu y s 
hwnw, gellid credu, ddim yn hir heb gyrhaedd clus 
üobin y Glep, a thaenodd Robin ef i bob clust yi 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen Deiliwr. 109 

mhell ac yn agos. Cerddai lawer a Uafuriai yn galed 
i daenu y chwedl trwy y wlad, gan wneud ei sylwadau 
arni ; ac yr oedd hi yn chwyddo yn rhyfedd dan ei 
ddwylaw bob dydd . * Yr oedd llawer yn meddwl y 
peth yma, a llawer yn credu y peth arall, a rhywrai 
yn dweyd fel hyn, aV Ueill fel acw,' meddai Robin ; 
ac yr oedd meddwl a chred, a lleferydd yr oll, yn oí 
I ei dystiolaeth ef, yn cynwys pethau a dueddent i daflu 
drwgdybiaeth ; ac nad oedd Miss Evans hithau ddim 
yn angel mor bur ag y tybid ei bod ; ond fel yr oedd 
yn ffodus, nid oedd neb yn dal fawr iawn ar ddim a. 
ddywedai Robin, fel y dywedais oV blaen ; ond yr un 
pryd, yr oedd ei ddiwydrwydd yn y gwaith i gadw 
ei stori yn fyw, gan achub pob cyfleusdra iV mynegi 
i bawb, aV wybyddiaeth gyífredinol oV ffaith fod y 
boneddwr yn mynych alw yn yr Hafod Ganol, ac na 
byddai byth yn galw mewn un tŷ arall, yn efFeithio i 
ryw radd ar luaws yn y gymydogaeth. Yr oedd 
rhai yn bur genfigenus at Miss Evans, oherwydd y 
sylw a dalai y boneddwr iddi, ac yr oedd derbyniad' 
croesawus i Robin a4 chwedl yn y tai hyny. Cai 
lonaid ei fol o fwyd ynddynt bob tro, a llonaid ei 
logellau i fyned adref hefyd yn aml. 



Penod XXVII. 



Y MAE y n debyg fod òosíau deallawl fel Robin y Glep,. 
wedi eu bwriadu a'u danfon i'r byd yma i ryw ddoeth- 
ddibenion, ond rhaid i mi gyfaddef nad wyf fi yn 
ddigon doeth i allu gweled a deall beth allai y 
dibenion hyny fod ; ond gallwn feddwl mai nid iV 
dibenion o rodresa a chwedleua, a pheri cynhenau y 
rhoddwyd y dalent oedd ganddo i Robin ; ac y 
gallasai yntau fod yn ddefnyddiol yn ei ddydd a i 
dymhor, pe troisai ei dalent i gyfeiriad priodol. Pe 
buasai pob un mor ddygn -a di wyd yn ei alwedigaeth 

DigitizedbyL300gle 



110 J^f/y^l/d Hen Deiliwr. 

briodol ag oedd Robin yn ngalwedigaeth y glep, 
buasai gwedd wahanol ar amgylchiadau llaweroedd 
o bobl. Y mae yn rhyw gysur i ddyn feddwl ei fod 
yn cyflawni galwedigaeth fuddiol ac angenrheidiol iV 
byd yma wrth fyned trwyddo, beth bynag fyddo'r 
alwedigaeth hono. Y mae goruchwyliaethau aradr yr 
amaethwr,bwyall y saer, morthwyl y gof, miniawyd 
y crydd, a nodwydd y teiliwr, — oll yn angenrheidiol. 
Rhaid i'r byd gael amaethwyr — y mae yn rhaid iV 
fol wrthynt, a rhaid i'w draed wrth y crydd, a rhaid 
iV hoU ddyn oddiallan wrth y teiliwr, rhaid i'r byd 
wrth y saer i adeiladu ei dai a'i demlau, ac wrth y gof 
i wneud ei arfau gwaith, &c. Ond ni raid iV byd wrth 
y rhodreswr chwedleugar, gall wneud yn burion heb 
fodau fel Robin y Glep, a da fuasai iddo pe na buasai 
yr un o'r cyfry w fodau wedi ymddangos erioed ynddo. 

Wedi i Robin unwaith gael allan fod y boneddwr 
ieuanc yn mynychu ei y mweliadau y n yr Hafod Ganol, 
yr oedd ei galon dyner yn hynod o anesmwyth am 
ry w gyfleusdra i daflu awgrym o'r peth i'r hen wraig 
foneddig, gan gredu yn sicr y buasai yno dŷ ar fFyrch 
rhwng y fam a'r mab mewn canlynaid. Yr oedd yn 
gyfyng ar Robin o'r ddeutu hefyd. Buasai yn dda 
ganddo pe buasai y boneddwr yn priodi Miss Evans, 
er mwyn siomi a gofidio Bob yr Hafod Uchaf, o'r un 
tu, — canys yr oedd yn ddig iawn wrtho byth ar ol 
trochfa pwll yr hwyaid. Ond o'r tu arall, yr oedd 
Miss Evans wedi rhoddi llawer iawn o wersi llymion 
iddo o dro i dro yn nghylch ei fywyd segur a rhod- 
resgar fel yr oedd yn llawn gwenwyn a malais tuag 
ati hithau, ac yr oedd yn anhawdd iawn iddo ym- 
gymodi â'r meddwl iddi i briodi gwr boneddig, a 
byw mewn palas, a marchogaeth yn ei cherbyd, &c. 

Aeth Robin heibio iV palas bron bob dyddj gan 
ddisgwyl cyfarfod â'r wraig foneddig yn ddigwydd- 
iadol megis ; ond aeth diwrnod ar ol diwrnod heibio 
heb ddigwydd o'r digwyddiad hwnw iddo. O'r 
diwedd penderfynodd alw yn nghegi^n v palas ; yr 



Bywyd Hen Deiliwr. 111 

oedd yn gydnabyddus â dwy neu dair o'r morwynion. 
Tywalltodd gydaid o chwedlau i'w clustiau, a chafodd 
ddogn dda o fara a chaws a glasied o gwrw yn dal- 
edigaeth am danynt. Ceisiai bysgota gydaV merched 
ercael allan pa un a oedd ohwedl carwriaeth eu meistr 
ieuanc â Miss Evans wedi cyrhaedd yno ai peidio. 

* Oes rhy w son eich bod i gael meistres newydd 
yraa cyn hir?* gofynai. ^Glywsoch chwi rywbeth 
felly, Robert ?' gofynai y merched. * Na chly wais i 
ddim neiUduol/ meddai yntau. *Mae cymaint o 
bethau heb na sail na sylwedd iddynt yn cael eu 
dweyd wyddoch, fel na wyr dyn ddim pwy na beth i*w 
goelio; y ffordd ore, mi fydda i*n meddwl yn wastad, 
ydyw gollwng y rhan fwya oV pethau fydd pobol yn 
ddeyd i mewn trwy un glust a thrwy y llall allan.* 
'Na, na,' meddai y merched, *mae ganddoch chi 
rywbeth, deydwch yn wir, — pwy ydi hi, Robert.* 
'lwt,' ebe Robin, ^toes dim byd yn y stori, coeliwch 
«hwi fi.* * Ond beth ydiV stori?* gofynai y merched. 
Yroedd y cywreinrwydd benywaidd wedi ei godi Vvr 
lawn nerth erbyn hyny. Deallodd Robin nad oedd y 
chwedl eto wedi dyfod i glustiau neb oV gweinidogion, 
nac yn sicr i glustiau eu meistres. Gwrthododd yn 
deg ag amlygu dim yn mhellach y diwrnod hwnw ; 
addawodd yr holai drachefn i'r mater, ac y caent 
vybod y cwbl ry w ddiwrnod . 

Ar hyny daeth yr Hotísekeeper iV gegin, yr hon 
oedd yn adnabod Robin yn dda. * A wyddoch chwi 
am neb oV ardal yma yn myned iV dref heddyw, 
Robert V gofynai'r Housekeeper, * Na wn yn siwr,* 
ebai Robin, * oedd eisiau rhywbeth ?' * Meistres sy 
tisiau danfon llythyr at hwn a hwn, ac eisiau cael 
ateb yn ol, ond mi gaiff un oV gweision yma fyned,' 
ebeV ferch. * Mi â i a fo, o wllys calon,* ebe Robin, 
*nid oes gen i ddim neillduol yn gaíw am danaf 
heddyw.' ' Ewch chwi, Robert ?' * Af bob cam a 
chroeso,* ebe Robin. * 0V gore : mi af i ddweyd 
wrth meistres; eisteddwch yna nes dof yn, ol ' ebai 

' •' DigitizedbyV^ODQlC 



112 Bywyd Hen Deiliwr. 

hi. Yno bu Robin gydaV merched eraill yn prynu'r 
amser yn ofalus mewn cyfnewid nwyddau chwedleuol 
rhyngddo ef a hwythau. Daeth yr Housekeeper yn ol 
iV gegin yn y man, âV Uythyr yn ei Uaw. *Y mae 
meistres yn gofyn wnewch chwi aros am yr ateb i'r 
Uythyr yma i ddod yn ol g^da chwi, Robert, ac yn 
rhoi y swUt yma i chwi i gael tamaid a llymaid yn y 
dref. Hwyrach y bydd raid i chwi aros peth amser, 
os digwyddaà'r gwr boneddig fod allan o*r tŷ. Mi 
fydd yn rhy hwyr i chwi ddyfod yma heno ond dowch 
y peth cyntaf y bore foru.' ^ All right^ meddai 
feobin, ' mi fydda'n siwr o ddyfod.* Darllenodd 
Robin ail lith dda o fara a chaws a chwrw; ac 
ymaith âg ef yn llawen ei galon. Hwnw oedd un 
oV dyddiau hapusaf yn ei fywyd. Yr oedd dau 
ddrws gobaith wedi agor ar unwaith, megis yn ddam- 
weiniol o'i flaen. Drws gobaith aml i glwff o fara a 
chaws a bir; a drws gobaith wedi ei agor ar faes 
newydd i daenu a chasglu chwedlau, ac yn enwedig 
y gobaith o gael drws clust y wraig foneddig yn 
agored iddo. Rhoddodd y digwyddiad ffodus ryw 
awch ryfedd ar ddanedd a chylla Kobin, fel y cafodd 
y dorth aV cosyn deimlo i bwrpas, cyn iddo godi 
oddiwrth y bwrdd. 

Aeth Robin i^v ffordd yn llawen ; yr oedd mor 
sionced aV ebol, er cymaint oV dorth aV cosyn a 
gludai yn ei ganolbarth. Yr oedd pawb a'i cyfar- 
fyddent ar y ffordd yn deall yn union ei fod wedi cael 
ysglyfaeth, ond ni chai neb wybod y dirgelwch 
ganddo ; canys medrai Robin gadw ei secrets ei hun 
cystal ag undyn. 

Ar ei ffordd tuaV dref yr oedd yn pasio tŷ fy hen 
feistr, Huw, yr hwn a ddigwyddai fod yn sefyll ar y 
ffordd o flaen ei dŷ ar y pryd : canfu Robin yn dyfod 
a deallodd yn union wrth yr olwg arno ei fod ar ei 
uchel fanau. * Holo ! be sy yn y gwynt heddyw 
Robin ? ' gofynai Huw . ' Be wn i be sy yn y gwynt; 
toes dim ynddo fo heddyw mwy na rhw ddiwrnod 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen Deiìiwr, 113 

arall, am a wn i, be sy^n peri i chi ofyn ? ' ebe Robin. 
' Oes y mae/ ebe Huw, * mi wn i ar dy ffroen di o*r 
gore dy fod ti^n smelio rhywbeth. Mi ddeyda i ti 
beth, gwell i ti edrych ati hi, a chymVyd gofal be 
ddeydi di am Miss Evans.' 'Y íì!' meddai Robin. 
'Tydw i *n deyd dim byd am dani hi, a be waeth 
gen i am dani ? Mi wn gymaint a hyn, a ni waeth 
gen i pwy gwypo fo chwaith, rydach chwi bod ag un 
yn meddwl gormod ohoni hi ó'r haner, a mi gewch* 
weled hyny cyn hir, cyn sicred a bod cnwllyn mewn 
cneuen.' ' Mae llawer cneuen goeg, Robin,' atebai 
Huw. * Oes, oes,' ebe Robin, * o ran hyny, a cneuen 
goeg ydi'r eneth yna, fel y caifFpawbohonoch weled 
pan dorir hi.' ' Rwyt ti'n siwr o dori dy ddanedd 
cyn y tori di hi, gei di wel'd,' ebe Huw. *Mi gadawa 
i'rjob hono i rywun arall, a hwnw ydyw Bob yr 
Hafod Uchaf,' ebe Robin. ' Mi gewch dori mhen i,' 
meddai drachefn, 'os byth y prioda Bob y ddynes 
yna.' * Wel toes gen i ddim i'w ddweyd ond hyn,' 
ebe Huw, ' gobeithio y priodant yn bur fuan, canys 
gore po'r cyntaf i'r rhan yma o'r byd, y torer dy ben 
di.' Yr oedd y corneidiau cwrw a lyncasai yn y plas 
cyn cychwyn wedi codi yn nghopa Robm erbyn 
hyny, a'i daflu oddiar ei ocheliad, fel y gollyngodd 
I fwy o'i feddwl allan nac a wnaethai onibai hyny. 



! Penod XXVI IL 

Weei i Robin y Glep fyned ymaith gyda'r llythyr, 
dododd morwynion y Plas eu penau yn nghyd i ddy- 
falu yn nghylch tebygolrwydd gwirionedd y stori fod 
eu meistr ieuanc ar fyned i briodi. Pwy allasai yr 
un ddedwydd fod ? Rhy w foneddiges o waed uchel 
a chyfoeth mawr, yn ddiau. Nid oedd un yn y wlad 
hono, nac yn Nghymru chwaith, yn deilwng ohono, 
yn eu bryd hwy. Ar ganol eu cynghor, daeth gwraig 

jT DigitizedbyLjOOQlC 



114 Bywyd Hen Deiliwr. 

dlawd o'r gymydogaeth, a fyddai yn arfer gwneud 
negeseuon dros y tŷ, i mewn atynt. Holodd y merch- 
ed hono, a glywsai hi ddim son bod eu meistr ar 
fyned i briodi?* *Mi glywais fod Robin y Glep, fel 
y gelwir o, yn dweyd rhywbeth felly,* ebeV y wraig. 
*Oeddoyn dweyd pwy ydi hi?* gofynent. *Miss 
Evans, yr Hafod Ganol, meddai Robin,* ebe hi. 
Cododd y merched eu dwylaw mewn syndod. * Miss 
'Evans!* meddai un ; 'Ma'ry Evans!* meddai y llall; 
*Hono!' meddai y drydedd; ^ Nonsense^ meddai un 
arall. 'Robin sy'n dweyd/ meddaiV wraig, * a does 
fawr o goel arno fo, wyddoch.* * Be naeth i Robin 
feddwl erioed am y fath beth V gofynai un ohonynt. 
^ Dyna'r sail oedd ganddo,' atebaiV wraig, * bod y gwr 
boneddig yn arfer galw yno dair gwaith neu bedair 
bob wythnos, meddai fo.' Pwy ddigwyddodd fodyn 
clywed yr hoU ymddyddan, oV tu ol i ddrws y gegin, 
ond yr hen wraig foneddig ei hun. Cythruddodd yn 
ddirfawr, ond ciliodd yn ei hol i'r parlwr yn ddistaw, 
a chadwodd y cwbl iddi ei hun. ^ Is it possible! 
meddai ynddi ei hun, *wo, it canH he ; hut I tnust 
make inguiries. Surely, it can never come to thatJ ' 
Cyfeiriodd Robin tua'r Plas y bore dranoeth,gyda'r , 
llythyr oddiwrth y gwr boneddig yn y dref. Arch- j 
odd y foneddiges am i Robin ddyfod ati i'w hystafell : 
parodd iddo eistedd i lawr ; ac wedi derbyn a ddarllen 
y llythyr, trodd at Robin gydag edrychiad digofus 
gofynai, *Pe chi'n deyd am y mab fi, hyd y glad 
yma ? ' * Y fi'n ddweyd am y gwr boneddig ! ' ebe 
Kobin, 'ddweydes i ddim rioed amgenach na da ani 
dano fo, na'i achos chwaith ; mae pobol yn meddwl 
y gallan nhw ddeyd y peth fynan nhw am dano i ! ' 

* Chi cymyd gofal chi deyd y gwir, Robert,' ebe hi- 
thau, ' taru chi dim deyd bod Mr. Edward fei mab^ 
yn myn'd i priodi lodes yr Hafod Ganol ? ' * Na 
ddeydis i rioed y fath beth, mi na Iw,' ebe Robin^ 

* Wel, taru chi dim deyd bod o'n galw ono tair ne 
peder cwaith pob wthnos, 'nte?' * Wel, hwyrach 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hm DeiLiwr. 115 

mi ddweyd cymaint a hyny, ond 'doeddwn i'n meddwl 
dim drwg ohono fo ; ac yn wir/ eb efe drachefn, ^yr 
oeddwn i yn meddwl unwaith am ddweyd hyny wrth- 
ych chwi eich hun, ond mi feddyliais wed^yn nad 
oedd o ddim o musnes i.* *Tim o'ch busiíes chi 
deyd o wrth neb arall, siwr, mae o'n bisness i mi. 
A chi*n deyd fod Mistar Edward yn calw ynV Hafod 
tair ne peder cwaith yn Vwthnos ? ' * Mae hyny yn 
beth mae pawb yn y wlad yma'n ei wybod ac yn ei 
ddweyd cystal a minau, Madam,'ebai Robin, ' ond toes 
neb yn meddwl, am a wn i, dydw 4 ddim beth bynag 
yn meddwl, bod gan y gwr boneddig feddwl yn y byd 
o'r lodes ; ond dall o alw yn y fan fyno fo, o ran 
hyny.' ' Ydach chi'n siwr bod o'n galw yno felly ; 
dyna'r cwbwl sy arna i eisio cwbod gyno chi.' * Wel, 
ydw, Madam, yn ddigon siwr o hyny ; mi gwelais o 
yn myn'd ac yn dwad ono laweroedd o weithiau â'm 
llygaid fy hun.' ^ O'r gore, toes arna i ddim eisio 
dim chwaneg gynoch chi, tyma i chi haner coron 
am fyn'd trosta i i'r tre doe.' 

Wedi i Robin fyned ymaith, galwodd y lady holl 
ferched y tŷ gerbron, a holodd hwynt mor fanwl ag 
yr holodd Herod y doethion gynt, yn nghylch y stori 
am eu meistr, ond nid oedd ganddynt ddim rhagor 
i'w ddywedyd nag a glywsai hi ei hun y wraig hono 
yn ddweyd wrthynt, pan oedd hi yn gwrando o'r tu 
cefn i'r dr ws ; ond sicrhaent iddi nad oedd dim yn y 
stori — na buasai eu meistr byth yn edrych ar eneth 
fel Mary Evans ; ' yr oedd yr eneth yn burion,' medd- 
ent, *ond ddim yn amgenach na rhyw eneth arall o'i 
sefyllfa ; ac am ei theulu, pobl wladaidd, gyfFredin, 
iawn oeddynt, ond mai dynes erwin oedd ei mam.' 

Yr oedd y boneddwr ieuanc oddicartref er's deu- 
ddydd neu dri, ond yr oedd i ddychwelyd y diwrnod 
hwnw: Yr oedd ei fam yn parotoi ar ei gyfer, — ^yn 
hogi ei chleddyf ac yn trefnu ei pheirianau i ymosod 
arno. Daeth adref yn yr hwyr, a gwelodd yn union 
fod arwyddion storm i'w canfod ar aeliau ac wyneb- 

Digitized by LjOOv lC 



116 Bywyd Hen Deiliwr. 

pryd a llygaid ei fam. Anmheuodd beth oedd yr 
achos. Gan gynted ag y cafodd hi yr ystafell heb 
neb ond hwy eu dau ynddi, dechreuodd ymosod arno, 
gan dywallt ei theimladau ^igofus yn gawodydd am 
ei ben. Troai yntau y cwbl yn gellwair, Chwarddat 
yn ei hwyneb, yr hyn a*i cynhyrfai hithau yn waeth. 
* Yr oedd yn gywilydd ganddi hi feddwl fod ei mab 
hi yn gwneud son am dano, drwy sylwi ar lances 
wledig, yulgar^ ignorant^ fel merch yr Hafod ; pan y 
gallasai gáel merch un o bendefigion y deyrnas yn 
wraig. Yr oedd yn beth annyoddefol iddi hi i feddwl 
fod i waed eu teulu anrhydeddus hwy gael ei halogi 
drwy ei gymysgu â gwaed pobl gyfFredin.' Methodd 
yntau a lly wodraethu ei dymher yn y man ; a dy- 
wedodd na wrandawai ddim chwaneg arni yn difrio 
Miss Evans. *Y mae hi yn gystal lady a chwithau 
bob dydd,' meddai, * a medr actio y lady yn well nag 
y medrech chwi erioed. A waeth i mi ddweyd y 
cwbl i chwi ar unwaith i gael pen ar y mater,' eb efe, 
gan gau ei ddwrn, a rhoddi dyrnod ar y bwrdd nes 
oedd aelodau hwnw yn gwegian dan ei bwys, * mi 
fynaf gael Miss Evans, costied a gostio. Ni phrioda 
i byth, os na phrioda i hi, cym'rwch y ngair i ar y 
mater,' ac ymaith âg ef. Bu yr hen lady o'r naill 
ffit iV Uall i'r hysterics trwy y nos hono. A mawr 
oedd helynt y gweinidogion, yn feibion a merched, 
gyda hi hyd y bore. YmneiUduasai Mr. Edward i'w 
lyfrgell ar ol y fFrwgwd gyda'i fam ; aeth un o'r 
gweision ato i ofyn ai ni fuasai yn well anfon brys 
genhadwr i'r dref i ymofy n y meddyg. * Na gadewcii 
iddi,' eb efe, * hi a ddaw ati ei hun erbyn y bore. 
A rhoddodd gyfarwyddiadau iddynt i weinyddu arni 
Deallasai y gweinidogion beth oedd y mater, a chyd- 
ymresymu y buont arno bob hamdden a gaffent } 
noson hono. * Yr oedd Robin yn ei le, wedi'r cwbl, 
meddent, ^ond pwy fuasai'n meddwl ? pwy allasa 
goelio ? beth sydd wedi ymwel'd âg ef ? Y fo briod 
merch yr Hafod ? A f u erioed y fath beth o'r blaen 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen Deiliwr. 117 

«r pan maeV byd yn fyd !' * Os daw hi yma, ni 
arosa i ddim yma i fod dani hi am funyd/ meddai 
un ; 'na finau/ meddai un arall ; 'na finau chwaith/ 
meddai y drydedd ; *ni arosai neb yn ei sens/ 
meddai y bedwaredd; *mi aroswn i'n wir/ ebai y 
bumed, * mi fyddai'n dda gen fy nghalon i pe tae 
meistr yn priodi Miss Evans; chaifF o byth well 
j gwraig, ac ni chawn ninau byth well meistres.' Bu 
rywyr i hono, druan, hel ei charnau, a diancymaith, 
yr oedd y merched eraiU am ei llarpio. Yr oedd y 
meibion yn edrych yn fwy pwyllog ac athronyddol ar 
ycwestiwn, naV merched. Yr oedd y peth yn ym- 
àdangos yn chwithig iawn yn eu golwg hwythau; 
ond caniataent ei bod yn iawn a rhesymol i'w 
meistr, fel dyn arall, gael ei ryddid i briodi y neb a 
fynai — mai ei fusnes ef oedd hyny, &c. 



Penod XXIX. 



Dranoeth y storm fawr yn y Plas, aeth Mr. Edward 

i'r Hafod i ymwel'd â Miss Evans ; deallai hi ar ei 

I wedd a^i ymddangosiad fod ganddo rywbeth neiUduol 

I ar ei feddwl ; ni chlywsai hi un gair eto am helynt y 

I dydd o'r blaen yn y Plas : ac yn wir, nid oedd yn 

I gwybod dim fod siarad am dani mewn perthynas i'r 

boneddwr ieuanc ar dafodau'r wlad, canys ni ddyw- 

tdasai neb air wrthi hi ar y mater. Yr oedd yn ofni 

er's tro y gallasai ei waith yn galw yno mor aml roi 

sail i siarad annymunol, ac yr oedd ei fynych alwadau 

yn boenus iawn iddi ar y cyfrif hwnw. Yr oedd arni 

awydd er's tro roddi awgrym iddo i gadw draw, ond 

ofnai ei dramgwyddo hefyd, gan yr hofFai gymdeithas 

gwr ieuanc o feddwl goleuedig fel efe, un y gallai 

ddysgu Jlawer o wybodaeth oddiwrtho, ac yr oedd hi 

tisoes yn wir wedi cael ei gymdeithas yn fuddiol iddi 

mewn Uawer ystyr. Ond beth a barai iddo ddyfod 

Digitized by LjOOÇIC 



118 Bywyd Hm Deiliwr, 

yno mor aml ? Tybiai weithiai mai amddifadrwydd 
o gyfeillion y gallai gymdeithasu â hwynt : ei fod yn 
yr ardal hono megis ar ei ben ei hun, heb neb y gallai 
efe gael dim hyfrydwch yn ei gymdeithas : a^ bod hi^ 
efaillai, ry wfaint ar y blaen i bawb arall yn y gymyd- 
ogaeth ; a chan ei fod yntau o duedd gymdeithasgar» 
nad oedd ganddo ddim i'w wneud ond ei chymeryd 
hi fel yr oedd, i ddal pen rheswm iddo yn awr ac 
eilwaith. 

Ond a oedd ganddo rywbeth arall mewn golwg? 
Nac oedd ; ni allasai hyny fod. Yr oedd ganddi well 
meddwl am dano nag y gallasai oddef y dybiaeth yr 
ewyllysiai efe ei hudo oddiar Iwybr rhinwedd ; ac yn 
sicr ddigon, nid oedd ganddo olwg ar y fath beth a 
thynu carwriaeth anrhydeddus â hi. Yr oedd, er 
hyny, wedi taflu awgrymiadau iddi droion fel pebu- 
asai am iddi ddeall rhywbeth felly ; ond wrth reswm, 
yr oedd hyny allan o'r cwestiwn — boneddwr balch^ 
o4 sefyllfa uchel ef, i edrych ar un o*i sefyllfa isel hi, 
gydag amcan felly ! Dim posibl ; perswadiai ei hun 
mai rhyw chwareuaeth ddiniwed oedd y cwbl ; eto^ 
er hyny, nid mewn duU chwareuol y rhoddai efe ei 
awgrymiadau iddi. Gofalai hi bob amser na roddai 
un gefnogaeth iddo i fyned yn mlaen y ffordd hono, 
ond yn hytrach annghymeradwyaeth amlwg. Wrth 
holi ei hunan ar y mater, yr oedd yn cael bod ei 
chydwybod yn ei rhyddhau hi yn llwyr ac yn hollol 
yn y peth hwn ; ac yr oedd yn dda ganddi yr un 
pryd allu tystio ynddi ei hun na welsai ddim yn 
anweddus yn ymddygiad y boneddwr tuagati. Fodd 
bynag, buasai yn dda ganddi pe cadwasai draw, er 
yr un pryd, y teimlai y buasai yn chwithdod a cholled 
iddi am ei gymdeithas. Yr oedd cwestiwn arall yn 
ymgynyg Vw meddwl weithiau, ond ni oddefid iddo 
ddyfod i'r bwrdd, troid ef tros y drws yn ddiseremoni 
bob tro y cynhygiai ddyfod yn mlaen ; ond ymwthio 
i mewn a fynai efe er hyny, a'r cwestiwn hwnw oedd, 
* A ydyw cariad heb fod yn dechreu goglais y galon ? 

Digiti^edbyLaOD^e ';MOJdAOj 



Bÿtpyd Hen Deiliwr. 119 

A ydyw y boneddwr ieuanc yma heb fod wedi dech- 
reu gwneud rhyw argrafF o'r natur hono ar y serch- 
iadau ? ' Dim o'r fath beth, ni allasai y fath beth fod, 
ac ni chai y fath beth fod by th chwaith ; er hyny, an- 
mheuai ei hunan ar ei gwaethaf. Ceisiai osod Bob 
yr Hafod Uchaf a'r boneddwr un yn mhob pen i 
glorian ei serch, ac yr oedd yn cael fod Bob yn drym- 
ach ddigon yno ; gan hyny, nid oedd dim o natur 
y serch a deimlai at Bob, yn yr hyn a deimlai at 
Mr. Edward : wedi'r cwbl pe buasai y boneddwr yn 
sefyllfa Bob, — sefyllfa y buasai yn weddus a phriodol 
iddo fFurfio undeb priodasol âg ef, teimlai y cawsai 
Bob gryn waith i gario ei bwnc gyda hi, — a golygu 
fod Mr. Edward, fel Bob, yn wr ieuanc crefyddol. 

Byddai megis yn dal ei hunan yn aml yn trafod 
ac yn troi meddyliau a'r arholion hyn, a cheryddai 
ei hun yn drwm o'u plegid, a cheisiai eu gyru ymaith 
oddiwrthi, gan eu tynghedu nad aflonyddent arni 
rawy : ond dychwelyd yn ol, a llithro'n ddirgelaidd 
i'w meddwl a wnai yr estroniaid hyny drachefn a 
thrachefn. Wedi i'r meddyliau hyn ddechreu ei 
haflonyddu, newidiodd yn ei hymddygiad tuag at Mr. 
Edward pan ddeuai yno ar ei ymwehadau. Ac nid 
hir y bu yntau heb sylwi a gweled y cyfnewidiad. Yr 
oedd symledd a sirioldeb ei hymddygiad wedi troi yn 
rhyw ddwysder tawedog a ddywedai megis wrtho 
am gadw draw, ac yr oedd hyny yn ei dynu yntau i 
neshau aci yn fwy. Po pellaf y ciliai hi odäiwrtho, 
mwyaf oU oedd ei awydd yntau i wasgu yn mlaen. 

Yr oedd yn llawn o'r myfyrdodau a ddesgrifiwyd 
yn ei gylch, pan welai ef yn dyfod tua'r tŷ y bore 
hwnw. Ciliodd i'w hystafell O'i ffordd ; ac, meddai 
ynddi ei hun, ' Mae'n rhaid dwyn y mater i bwynt 
penderfynol bellach ; ni chaiff pethau barhau fel hyn 
yn hwy.^ Daeth ei mam ati i ddweyd fod ar Mr. Ed- 
ward eisiau ei gweled. Dywedcdd y deuai ato yn 
fuan ; ac wedi ty wallt ei chalon mewn gweddi am ar- 
weiniad a chymhorth Dwyfol i ddyfod trwy y prawf y 

DigitizedbyL300gle 



120 Bywyd Hen Deiliwr. 

teimlaî eî fod ar ddyfod arni, daeth o'i hystafell wed ... 
ymwroli yn ei meddwl, ac ymddangosai yn llawi 
leistres ar ei hysbryd a'i theimladau. Taflodd y boa . 
eddwr ieuanc olwg arni a barai i ryw ias o deimlac "; 
dyeithr gerdded trwyddi — ni weJsai hi yr olwg honc ;^ 
ganddo erioed o'r blaen. Golwg ydoedd a symudodd ;," 
bobpetrusder o'i medd wl ar unwaith yn nghylch natui ' 
ei deimladau tuag ati ; golwg ó'r galon i'r galon yd- 
oedd. Yr oedd rhywbeth dwfn, ymbilgar, hefyd ya . 
y golwg hwnw, megis pe dywedasai, * A ellwch chwl . 
wrthod eich tosturi a'ch cydymdeimladâ mi, oleiafî 
Os na chaf ddim arall, na wrthodwch imi hyn o ffafr.' -^ 
Ciliodd y fam, gan adael y ddau gyda'u gilydd. | 
Wediychydigddystawrwydd pryderus,anturioddym- 
aflyd yn ei llaw, gan ddywedyd, * Na wrthodwch imi 
hyn o ffafr am unwaith o leiaf. Y mae ar eich llaw 
chwi fy ngwneud i naill ai y dedwyddaf o bawb yn y 
byd, neu y truenusaf o feibion trueni !' * Pa fodd 
felly?' gofynai hithau, *nid wyf yn eich deall, syr.' 
*Gadewch y syr yna heibio am y tro yma, fanw — ,' 
ond ymatalio jd cyn gorphen y gair, gan iddi hi dynu 
ei llaw ati yn y fan, pan ddeallodd ei fod yn myned 
i'w chyfarch felly. ' Eglurwch eich meddwl ar fyr 
eiriau, os gwelwch yn dda, Mr. Edward,' meddai. 
*0, ai nid ydych yn deall fy meddwl a'm calon?' eb 
efe, ^Wel fy meddwl yw hyn: — Y mae fy nghynged 
i yn y byd hwn yn dibynu yn holloî ar eich derbyniad 
neu'ch gwrthodiad ohonof. Dyma'r llaw hon a'm 
calon, fy holl galon ynddi, a'r oll a feddaf ac a allaf i 
chwi, ac at eich gwasanaeth, — llaw a chalon na chy- 
nygiwyd i neb arall erioed, ac na chynygir i neb arall 
byth, os na dderbyniwch chwi hwy.' * Yr oeddwn 
wedi rhy w dybio,' ebe hithau, * fod rhy wbeth o'r natur 
yna genych mewn golwg, ond nid oeddwn erioed 
wedi credu'r fath beth ; yn wir, yr oeddwn yn ystyried 
fy hun yn ynfyd i dybio y peth am foment, a phrin y 
gallaf gredu fy nghlustiau yn awr. Ond,i ddwyn y 
niater i ben am byth, ar fyr eiriau, goddefwch i mi 

Digitized by LjOOQIC 



Bywyd Hen Deiliwr, 121 

<idveyd ar unwaith ac yn benderfynol fod y cyfryw 
î«th yn,anmhosibl.' ' Paham yn anmhosibl?' gofynai 
<f- 'Amfod gagendor mawr rhyngom/ atebai hi, 
'gagendor na all un sydd ar eich ochr chwi dramwyo 
ataf fi iV ochr yma, na minau atoch chwi iV ochr 
yna.* 'Beth yw hyny?' *Y gwahaniaeth yn ein 
sefyllfa gymdeithasol ydyw, wrth reswm/ meddai hi. 
'O/ebai yntau, *os nad oes rhywbeth mwy na hyny, 
Di a wnawn o'r goreu ; nid yw ond gwaith ysgafn, 
bawdd, ie a hyfryd iawn i mi i roi Uam atoch chwi 
<iros hyny o gagendor.' *Ie, ond byddai yn angen- 
rlieidiol i chwi roddi llam yn ol,' ebai hithau, *ac nid 
íûOT hawdd fyddai i chwi wneud hyny, a fy nghym- 
eryd i gyda chwi. Ystyriwch eich sefyllfa eich hun, 
^ni sefyllfa inau ; pa ganlyniadau o ond a blinder a 
í <iynech arnoch eich hun ac arnaf finau hefyd. Gwn 
j yn dda am ysbryd uchel eich mam a'ch perthynasau 
penàefigaidd ; y byddech chwi yn cael edrych arnoch 
\ f'íl gwarth y teulu byth wedi hyny, ac yr edrychent 
^rnaf finau ferysgymunbeth dirmygedig. Fe oerai 
^ch teimladau presenol tuag ataf cyn hir ; a byddai 
íy nihresenoldeb yn faich arnoch, fel yr un a fuasai 
yn achos o'ch darostyngiad yn ngolwg pawb yn y 
9^ich cymdeithasol y perthynwch iddo. Gan hyny, 
yr wyf yn erfyn arnoch, er eich mwyn eich hun, er 
pwyn eich mam a'ch perthynasau, ac er fy mwyn 
ínau, i roi pob meddwl am y fath beth i fynu ar 
"nwaith ac am byth.' ^Hyny ni allaf, y mae yn 
^nmhosibl!' eb efe, *yr wyf wedi bwrw y draul yn 
^ghylch y pethau yna oU — ^aberthau ydynt y byddai 
yn bleser mawr genyf eu gwneud, ie, a mil mwy, er 
'nwyn eich sicrhau chwi yn eiddo priodasol i mi fy 
hun: ni all fod dim yn aberth i mi, ond eich rhoddi 
<^hwi i fynu. Os nad oes dim arall ar y fFordd, y 
^^e pob peth yn dda.' ' Na, nid felly,' ebe hi, * er 
yr oll a ddy wedwch, y mae y rhwystr ar ffordd ein 
hundeb yn gymaint yn fy ngolwg i ag oedd o'r blaen, 
^c ni ellir ei symud byth o'r ffordd ; ac heblaw hyny 

DigitizedbyL300gle 



122 Bywyd Hen Deiliwr. 

y mae un arall llawn cymaint ag yntau yn bod.' * A 
pha beth yw hwnw?' gofynai yntau gydag ochenaid. 
* Wel dyna ydy w/ atebai hi, * yr ydych chwi a minau? 
yn hollol wahanol yn nhueddrwydd moesol ein 
meddyliau. Yr wyf fi wedi bwrw fy nghoelbren^ 
gyda phobl grefyddol a ystyrir " yn wehiJion y byd a 
sorod pob dim,"genych chwi a*ch teulu a'ch cyfeiUion. 
Yr wyf yn teimlo fy hun mewn undeb annatodol â 
hwy : lle y byddont hwy y byddaf finau, eu Duw hwy 
yw fy Nuw inau, nid oes dim ond angau, ac nis galL 
angau chwaith ysgaru rhyngof fi a hwy. Mi a wn 
ryw gymaint trwy hanes, a thrwy brofiad hefyd, er 
pan oeddwn yn Nghaer, am natur y cyfarfodydd a'r 
pleserau a garwch chwi, a rhai yn yr un sefyllfa a 
chwi, fel na fynwn er y byd newid cyfeillion a 
phleserau, yr hyn a fyddai yn amod fy nghysylltiad 
â chwi.' * Na fyddai mewn un modd,' oedd yr ateb, 
' ni cheisiwn byth genych fyned i un cyfarfod oV fath,. 
ac ymrwymaf nad awn fy hun chwaith yn groes i'ch 
ewyllys chwi.* * Nid yw o un dibeh yn wir i ni 
dreulio amser na geiriau ar y mater,* ebe hi, * gadewch' 
iddo derfynu ar hyn.' ' Meddyliwch,' ebai yntau, * y 
gallech fod yn foddion i*m troi a'm henill i'ch fFordd 
chwi ; ai ni ewyllysiwch hyny ? Nid oes neb ar y 
ddaear a allai wneud hyny ond y chwi.* * Na, y mae 
hyny yn waith mwy nag allaf fi na neb arall ar y 
ddaear ei wneud, " Gyda dynion anmhosibl yw hyn,'^ 
ond nid gyda Duw.' * Yr ydych yn cofio y geiriau 
sydd o flaen yr ymadrodd yna onid ydych ?' gofynai 
ef. * Ydwyf,' oedd yr ateb, — "Mor anhawdd yr â y 
rhai y mae golud ganddynt i deyrnas Dduw,*' "a 
haws yw i gamel fyned trwy grai y nodwydd ddur 
nag i oludog fyned i mewn i deyrnas Dduw." * le» 
yr wyf finau'n cofioV geiriau difrifol yna ; ai nid 
ydych yn tosturio wrthyf fi ac eraill sydd yn y sefyllfa 
yma ? A ellwch chwi atal eich cymhorth o gynyg 
tynu rhyw gamel o bechadur fel myfi trwy grai y nod- 
wydd?' Ymollyngodd i wylo ar hyny, — ac wylodd 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen Deiliwr, l^ÿ- 

hithau : ac yn eu dagrau yr ymadawsant, wedi iddî' 
hi ddywedyd cymaint a hyn — * Ni byddai dim a ddy- 
munwn yn fwy na bod yn rhyw ofFeryn er eich 
dychweliad at y Gwaredwr, ac ni pheidiaf a dymuna 
a gweddio am hyny.' * Ond yr ydych yn gwrthod y 
moddion a'r fantais a gynygir i chwi er cyrhaedd y 
dymuniad hwnw/ eb efe, *a gaf fi erfyn arnoch 
; gymeryd y mater dan eich ystyriaeth am ychydig 
ddyddiau yn mhellach — hyny o ffafr/ * Gwnaf, mi- 
a feddyliaf am dano : ond ni fynwn i chwi ddisgwyl 
y newidiaf fy meddwl.' * Na, ni allaf beidio a 
gobeithio y gwnewch,' eb efc, ac ymadawodd. 



Penod XXX. 



Gyda i Mr. Edward droi ei gefn o*r Hafod y bore 
hwnw, aeth Miss Evans hithau i dalu ymweliad â 
theulu dlawd yn y gymydogaeth, Ue yr oedd dau o 
blant bychain yn gleifion oV dwymyn goch (scarlet 
feverj ; a gyda iddi hithau gychwyn o'r tŷ, daeth 
ymwelydd dyeithr i mewn i ymofyn am dani, sef yr 
hen wraig foneddig. Digwyddodd yn fFodus iawn 
na ddaethai i mewn cyn i'w mab fyned allan ac o'r 
golwg, canys pe digwyddasai ddyfod a'i gael ef a Miss- 
Evans gyda'u gilydd, nid oes wybod beth a fuasai y 
canlyniadau ; y mae yn bur debygol, beth bynag, y 
digwyddasai yno lawer o ffitiau hysterics cyn diwedd 
y cyfarfod. 

Nid oedd ond yr hen wraig, Mrs. Evans, yn y ty 
pan ddaeth yr hen wraig foneddig i mewn. Dyfal- 
odd Mrs. Evans ar yr olwg gyntaf arni beth oedd ei 
nheges, canys yr oedd golwg gyífrous a digofus arni 
— yr oedd ei hwyneb a'i llygaid cyn goched a chrib- 
a Uygaid iar ar ddodwy. Gofynodd i'r fam am y 
ferch, bod arni eisiau ei gweled. * Y mae hi wedi 
myned i ymweled â theulu tlawd, lle mae plant 

DigitizedbyL300gle 



124 Bywyd Hen Deiliwr. 

cleifion, madam ; daw yn ol cyn hir/ oedd yr ateb. 
* Fi dim amser i aros/ ebe hithau, * fi'n synu atoch 
-chi, chi'n hudo mab fi yma at y'ch merch. Chi'n 
meddwl iddo fo, sy'n gwr byneddig, i priodi llances 
tlawd fel y'ch geneth chi ? Ffei ! ' * Gyda'ch cenad, 
ma*m,' atebai'r Uall, * ddaru ni 'rioed geisio hudo'r 
•gwr boneddig yma. Mi fydd yn galw yma weithiau 
wrth basio, heb i neb ohonon ni erioed ofyn iddo fo, 
ac mae iddo groeso i wneud eto pan y fyno fo ; ond 
am iddo briodi'r eneth yma, ni ddarfu iddi hi na 
ninau freuddwydio erioed am y fath beth.' *Fi 
gwbod cwell pethe,' ebe'r llall, * 'rhoU gwlad yma'n 
gwbod ac yn siarad 'run peth. Fi gwbod o'r gore 
bod chi'n swcro'ch geneth i tenu y bachgen. * Y ni 
'n ei swcro hi ! Ni feddyliodd yr eneth erioed am 
y'ch mab chwi, na ninau chwaith,' a dechreuodd y 
gwaed frydio, a chwanegai, ' Cadwch y'ch mab ; mi 
rydw i'n meddwl fy ngeneth gystal ag yntau bob 
•dydd o ran hyny.' * Geneth chi gystal a mab fi ! for 
^hame — y'ch impudence chi teyd fath beth wrth fi ! 
bydde gwell gen fi i saethu o â llaw f hun nag iddo 
gymysgu gwaed ni a gwaed pobòl isel a vulgar fel 
chi.' * Saethwch o, ^aethwch o, pan fynoch chwi 
o'm rhan i,' eb'r llall. ' Son am y'ch gwaed 1 mae 
•gan goched gwaed yn y ngwythenau i ag sydd yn 
■eich gwythenau chwithau ; toes arna i ddim eisiau 
cymysgu gwaed â'ch ffasiwn chwi. Mi alla i a 
nheulu gario 'n penau mor uchel wrth fyned trwy'r 
l)yd ag y gallwch chwi a'ch teulu beth dynag, ryw- 
faint yn uwch, hwyrach, pe baid yn mynd i chwilio 
hanes y ddau deulu. Cymerwch chwi'n gynil, 
Madam, rhag ofn i chwi demtio nhafod i ddweyd 
rhywbeth y bydde'n well genych fod heb ei glywed 
o.' Gyrodd yr awgrym diweddaf at amgylchiad 
annymunol a ddigwyddasai i un oberthynasau teulu 
y Plas flynyddau yn ol, yr hen wraig foneddig i'r' 
•clawdd yn lân, torodd i wylo, a throdd i'w Saesoneg, 
ac ymaith a hi mewm digter Uidiog. 

DigitizedbyLjOOgle 



Bywyd Hen Deiliwr, 125 

Pan ddaeth Miss Evans yn ol, adroddodd ei mam 
yr hoU fFrwgwd a faasai rhyngddi â*r hen wraig fon-- 
eddig yn ei hachos. Aeth y peth at ei chalon yn 
ddwys iawn. Cyfarfuasai âg un o4 chwiorydd cre-^ 
fyddol ar y fFordd y bore hwnw, yr hon a deimlai yn 
anesmwyth ei meddwl yn nghylch y siarad oedd 
ar led yn ei chylch hi a Mr. Edward, a barnodd mat 
ei dyledswydd oedd tori ati a mynegi iddi, pan gafFai 
gyfleusdra, ac achubodd.y cyfleusdra hwnw i ddweyd. 
wrthi yr hyn oedd ar ei meddwl. Wedi iddi glywed 
gan ei mam drachefn hanes yr helynt y bore hwnw 
rhyngddi hi âV hen wraig foneddig, gwasgwyd ei 
meddwl i drallod mawr. Beiai ei hun yn chwerw na 
buasai wedi cadw y gwr ieuanc draw oddiwrthi er's 
talm ; y gallasai feddwl y buasai ei fynych ymweliadau 
yn ddefnydd i bobl siarad, a llunio a thaenu pob 
math o chwedlau, a synai ati ei hun na buasai wedi 
gweled a deall hyny cyn hyn. Penderfynodd fyned 
oddicartref at ei chyfeillion yn Nghaerlleon am dym- 
hor, hyd nes yr elai yr aflwydd heibio, a myned 
ymaith yn ddistaw heb yn wybod i neb ond ei mam 
a'i thad, ac iddynt hwythau gadw na chaffai neb 
wybod i ba le yr aethai ; a pharatodd i'r daith y noson 
hono, a chychwynodd y bore dranoeth cyn y dydd. 
Danfonodd ei thad hi i'r dref, lle y cafodd y cerbyd 
i Gaer. 

Yr oedd brawd iV wraig foneddig yn byw yn Sir 
Gaer, a chanddo etifeddiaeth led helaeth yno ; ac yr 
oedd efe mewn gwth o oedran, ac yn ddibriod. Yr 
oedd hefyd frawd iV gwr hi, tad Mr. Edward, yn 
byw yn Llundain, yn fasnachwr cyfoethog, a dibriod 
oedd yntau hefyd. Disgwylid y ddau ar ymweliad 
i'r Plas er's dyddiau ; ac fel y digwyddodd iddi fod, 
y diwrnod hwnw y daethant. Cawsant eu chwaer 
yn nyfnder ei phrofedigaeth. Adroddodd iddynt ei 
helbul a'i thrallod, yr hyn a barai iddynt syndod ac 
anfoddlonrwydd nid bychan. Mr. Edward oedd yr 
etifedd i gyfoeth y ddau. Addawsant i'w fam y cy- 

DigitizedbyL300gle 



126 Bywyd Hen DeiUwr. 

'merent hwy ofal y mater, a pherswadient hi i fod yn 
<iawel, y byddent hwy yn sicr o ddwyn y gwr ieuanc 
ato ei hun yn fuan. Arferasant eu hoU resymau a'u 
•doniau i gael ganddo ymrwymo iddynt na edrychai 
by th wedi hyny ar y Uances wledig ; y gallai ef edrych 
am briod o frigau uchel y bendefigaeth. *Mi a wn 
hyny hefyd,* ebaiVgwr ieuanc, * cefais gyfleusdra teg 
i wneud hyny fwy nag unwaith. Gallaswn gael llaw 
mwy nag un na dwy o bendefigesau ieuanc pryd- 
weddol cyn hyn. Ond ni welais un y gallaswn ei 
charu hyd nes y gwelais Miss Evans, ac ni welaf yr 
un byth a allwn garu fel hi ; nid am ei bod lii yn 
brydferthach naV un a welais, yr oedd pob un o'r 
boneddigesau hyny mor brydferth a hithau, ac mor 
synhwyrol hefyd, am a wn i, ond y mae ynddi hi 
rwybeth na allaf ddim dweyd pa beth sydd wedi deffro 
rhywbeth ynof fi, na allaf ddim dweyd pa beth ydyw 
hwnw chwaith ; ond gallaf ddweyd hyn, na foddlonir 
byth moV rhywbeth hwnw sydd ynof fi, ond âV 
rhywbeth arall hwnw sydd ynddi hi.^ 

Edrychai y ddau ewythr ar eu gilydd mewn syndod. 
Yr oedd ei ewythr brawd ei fam yn un brochwyllt ei 
dymer fel hithau, a dechreuodd ddwrdio, a bygwth, 
a rhegu yn erwin. Yr oedd yrewythr brawd ei dad 
yn wr pwyllog ac amyneddgar ; cymerai ef ei nai 
trwy deg, gan ymresymu âg ef, ac ymbil arno er ei 
fwyn ei hun, a'i fam, a'i deulu, i roddi pob meddwl 
am y ferch i fynu ; ond yr oedd yn amlwg nad oedd 
gerwindeb y naiU, na thynerwch y llall, ddim yn cael 
yr effaith a ddymunid arno. Cadwai ei dymer yn 
. dda, a siaradai yn barchus à hwynt, gan sicrhau y 
gwnaethai bob peth arall a allasent geisio ganddo, 
ond hyny. Nid oedd yn meddwl, meddai, y byddai 
iddo byth briodi Miss Evans, oblegyd ni fynai hi 
wrando ar ei gais mewn un modd, ond yr oedd yn 
benderfynol y gwnai ei ored i'w henill, &c. Y di- 
wedd fu i'r ddau droi i fygwth os na roddai efe hi 
heibio, ac ymrwymo ar ei Iw i hyny, y torent oddi- 

DigitizedbyL300gle 



Byioyd Hen Deiliwr. 127 

¥rtho bob cwys o dir, a phob dimai o arian, oedd 
ar eu helw. ' Gellwch wneud hyny/ ebe yntau, * nid 
yw fawr bwys yn fy ngolwg i ; y mae genyf fi ddi- 
gon yn fy meddiant fy hun eisoes ; ac os gallaf sicr- 
hau Miss Evans, byddaf yn eithaf boddlon.* Wedi 
hirymresymu,ac ymbil arno i ymrwymo ymwrthod 
â Miss Evans, dywedodd wrthynt nad oedd waeth 
iddynt roddi i fynu eu cais, na allai efe ddim addaw 
iddynt yr hyn nad oedd ganddo feddwl na bwriad 
i'w gyflawni. Yr oedd ei ymddygiad yn ddirgelwch 
mawr iV ddau hen lanc, canys ni buasent hwy eu 
hunain erioed yn glaf o'r clefyd oedd arno ef ; a 
chan eu bod yn gwbl ddyeithr i'r profiad, ni feddent 
ar y rhithyn lleiaf o gydymdeimlad. 

Aeth y ddau ymaith y bore dranoeth yn siomedig 
a thramgwyddus, ond addawent i'r fani drallodus y 
gwnaent eu goreu yn mhob modd drachefn i rag- 
îaenu y trychineb oedd yn bygwth dyfod arnynt 
fel teulu. 



Penod XXXI. 

Yr ystormydd blinion yn y Plas aV Hafod oedd 
testyn siarad yr hoU ardaloedd yn y dyddiau hyny. 
Ni ddigwyddasai helyntion cyfFelyb yn y fro dawel, 
wledig, hono oV blaen, ac yn ol barn unol y trigolion, 
Tìi ddigwyddasai dim cyífelyb iddynt erioed ar y 
ddaear. Yr oedd yn amser prysur iawn ar draed a 
thafod Robin y Glep, yn neillduol wedi cael gwynt 
ar y fFrwgwd yn yr Hafod Ganol rhwng y foneddiges 
a mam Miss Évans ; gwnaeth gapital da ohoni yn 
^iock in trade^ chwyddodd hi yn anferth o faint drwy 
roddi darnau ati o greadigaeth ei ddychymyg. Ei 
ofyniad cyntaf i bob un a gyfarfyddai ar y fFordd, ac 
yn mha dŷ bynag y elai i mewn, fyddai, * A glyw- 
soch cl^wi ani yr helynt ofnadwy a fu yn yr Hafod y 
dydd o'r blaen ? ' ' Beth oedd y mater ? ' gofynid. 

DigitodbyLaOOgle 



128 Bywyd Hen Deiliwr, 

* O/ meddai Robin, * yr hen wraig foneddig aeth yno 
i siaiad â Mary Evans yn nghylch ei charwriaeth hi 
a Mr. Edward ac i ddweyd ei meddwl am dani wrthi. 
Cadwodd ei mam hi allan o olwg y wraig foneddig ; 
aeth y ddwy i ffraeo'n arswydus ; galwodd Catrin 
Evans y wraig foneddig yn bob enwau gwaeth na'u 
gilydd, ac o'r diwedd tarawodd hi nes oedd ei gwaed 
yn pistyllio ; mae tri o ddoctoriaid wedi bod gyda hi. 
Ni chly wodd neb erioed son am y fath beth. Mae'n 
siwr y bydd hi yn galed iawn ar Catrin, os peidian 
nhw a'i chrogi/ Yr oedd llawer yn ddigon hy- 
goelus i goelio stori Robin bob gair, ac eraiU yn 
chwerthin am ei phen fel chwedl Robinaidd, neu Rä- 
binaidd os mynwch, canys yn wir yr oedd Robin yn 
Rabin yn athroniaeth chwçdlau. Mêl ar fysedd Ro- 
bin, a phawb oV un ysbryd ag ef, oedd y newydd fod 
Miss Evans wedi rhedeg i ffwrdd a gadael y wlad, 
fel y dywedent. Pregethai ef yn hyawdl ar y testyn 
hwnw, gan awgrymu ei bod yn ciHo ymaith er mwyn 
ceisio cuddio ei gwarth o'r golwg. 

Ddiwrnod neu ddau ar ol colli Miss Evans o'r 
ardal, coUwyd Mr. Edward yntau, a mawr oedd yr 
hoH a'r dyfalu i b'le yr aethai ; i Lundain, meddai 
rhai ; i deithio'r gwledydd, meddai'r lleiU ; ar ol Miss 
Evans i'w phriodi hi, meddai eraiU. Barn Robin y 
Glep oedd mai ar ol Miss Evans yr aethai efe, ond 
nid gydag un bwriad i'w phriodi hi chwaith ; ond 
mai pwrpas na buasai yn un anrhydedd iddo ef na 
hithau i neb ei wybod oedd mewn golwg. 

Yr oedd cryn anesmwythdra yn yr Hafod Uchaf 
er*s dyddiau. Aethai Miss Evans ymaith heb son un 
gair am ei bwriad wrth yr un o'r ddwy ferch, ei chyf- 
eillesau penaf, nac wrth Bob eu brawd ychwaith, yr 
hwn y tybid ei fod yn fwy na chyfaiU iddi ; ac wrth 
wel'd dydd ar ol dydd yn myned heibio heb lythyr 
oddiwrthi, nid oedd pethau mewn gwirionedd ddim 
fel yr oeddynt hwy wedi arfer meddwl. Gwneid ei 
hymddygiad yn destyn ymddyddan pryderus yn fyn- 

Digitized by LjOOQIC 



Bywyd 11 en Deiliwr, 129 

ych ar yr aelwyd yiio. Ymdrechid rhoiV esbonîad 
tyneraf ar ei hymddygiad, — ci bod wedi ei dal gan y 
brofedigaeth mor ddisymwth; fel na wyddai bethiV 
wneud, a bod yn anhawdd iddi allu ysgrifenu at neb 
o'i chyfeillion ar y fath achos, ac yn y fath amgylch- 
iadau, &c. Yr oedd yr hen wr yn neillduol yn bur 
anesmwyth ei feddwl, — *A ddeydodd hi ddmi byd 
wrthyt ti, Bob, i b*le Voedd hi yn myn'd?' gofynai 
yn aml. ' Yr ydych wedi gofyn y cwestiwn yna gan- 
waith bellach, nhad, a minau wedi ei ateb o, — na 
ddywedodd hi yr un gair wrthyf, ac ni chafodd hi yr 
un cyfleusdra chwaith, gan iddi gychwyn i fFwrdd yn 
mhen ychydig oriau, fel y clywais i, wedi iddi ben- 
derfynu myned.' ^Wel, ddarfu i ti ddim gofyn Tw 
thad yn ei chylch hi?* gofynai yntau. * Naddo,' 
oedd yr ateb, * gan nad oedd ef yn clywed ar ei galon, 
ddweyd, nid oeddwn inau yn clywed ar fy nghalon 
ofyn.' 'Wel, safFed aV byd yr wyt. ti wedi ei cholli 
hi,' ebe'r hen wr, * mi aeth hogyn y Plas a hi oddi- 
arnat ti tan dy drwyn ; 'roeddwn i'n meddwl mai 
dyna fel fase hi, y llac ei afel a gyll.' * 'Nenw'r dionî, 
beth ydi'r helynt sy arnoch y'nghylch yr eneth 
yna o hyd ? ' dy wedai'r hen wraig, ' mi all Bob gael 
cystal dynes yn wraig a hithau, os oes arno fo eisiau 
gwraig/ * Na all o byth gael ei chystal hi, os ydi hî 
rywbeth yn debyg i'r peth oeddwn i'n feddwl yn 
I wastad ei bod hi,' ebe'r hen wr. * Pw, pw,' meddaî 
hithau, *EÌd aur ydi pob peth melyn,mae hi'n ormod«o 
ladi o lawer i fod yn wraig i ry wunfel Bob; toesganddo 
fo ddim modd i gadw ladi, a toes ganddi hîthau ddim 
modd i V chad w ei hun,ac i gadw Bob yn wr boneddig; 
a wnae o ddim gwr boneddig tae o'n cael y modd. Mî 
fydde'n well gen i o'r haner ei wel'd o'n priodi rhyw 
strapar o ddynes wedi arfer gweithio — ^golchi, a phobi, 
achorddi, a thrin llaeth a menyn a chaws, na phriodi 
un fel Mary Evans, na wnaeth hi fawr ddim eríoed ond 
trin muslin a sidane, a chware y peth hwnw fydd yn 
cadw swn, wn i ddim be ydach chi yn ei alw fo ; be dàl 

I DigitizedbyLjOOglC 



180 Bywÿd Hen Üeiliwr. 

un fellyifodynwraigffarmwr? 0'mrhani,mifydde'n 
dda gen y nghalon i taeV gwr boneddig ifanc yna yn i 
phriodi hi, i gael taw ar y dwndwr sy gynthoch chi yn 
ei chylch hi7 Yr unig sylw a wnaeth yr hen wr ar 
araeth yr hen wraig oedd, ' Wel, wel, os ydi hi wedi 
troi yn ffals, mi fy siomodd i*n fwy nag y siomodd 
neb erioed fi.' * Tewch â'ch swn, ac ewch i'ch gwlau, 
i gysgu am sens a breuddwydio am synwyr/ ebeV 
hen wraig, ac felly y terfynodd y cyfarfod. 



Penod XXXII. 



Testyn siarad yr holl fro y dyddiau hyny oedd encil- 
iad Miss Evans oV ardal, a Mr. Watkin drachefn ar ei 
hol. Barnai a haerai Uawer eu bod wedi gwneudy peth 
i fynu rhyngddynt â'u giiydd, i redeg oddicartref a 
phriodi; ond yr oedd gwahanolfarnauarypwnchwnw 
fel pob pwnc arall. Mynai eraiU mai rhedeg oddiar 
ffordd y boneddwr ieuanc a wnaethai hi, i ymguddio 
rhagddo. Ystyriai rhai bod ei hoU ymddygiad yn ei 
pherthynas âV boneddwr yn bur anmheus, a bod ei 
chymeriad wedi ei lychwino i gryn raddau ; gobeith- 
ient y goreu, ond ofnent y gwaethàf. Pe dywedasai y 
dosbarth hwn yr hyn oedd yn eu calonau mewn gwir- 
ionedd, Uefarasent fel arall am eu hofnau a'u cobeith- 
ion, canys y gwaethaf am dani a obeithient, a'r goreu 
a ofnent hwy ; oblegyd yr oeddynt yn eiddigeddus o 
honi, ac yn genfigenus tuag ati er's talm. Ymgasglai 
gwragedd y gymydogaeth i dai eu gilydd ar gylch yn 
fynych yn y dyddiau hyny, i drin cyflwr Miss Evans 
uwchben dysgliad o de. Yr oedd gan amry w ohonynt ' 
ferched eu hunain, a barnent yn gyd wybodol y buasail 
un o'u merched hwy yn llawn mor gymhwys, ie, ynl 
Uawer mwy cymhwys, i fod yn wraig y Plas na Marji 
Evans ; ond yr oedd un,Margaret Hughes,PenywaeaJ 
yn barnu yn wahanol. * Pe buasai ar y gwr boneddij 
eisiau gwraig i drin llaeth a menyn a chaws, — i bobi, î 

DigitizedbyL30Ögle 



Bỳwyd Hèn DeHiwr. 131 

golchî, a siTlwddlo, a gweu a thrwsio sanau,' meddaî 
Margaret, * buasai un o*n merched ni yn fwy cymhwys 
iddo fo, ond nid un felly wna'r tro iddo fo, rhaid iddo 
fogael gwraig yn medru Sasneg, a sgrifenu, a downsio, 
a chware piana, a mae Mari Ifan yn ben camster ar 
gampie felly.' * Campie sâl iawn ydi'pethe o'r fath 
hono, feddyliwn i,' ebe un ohonynt* * le,' ebai un 
arall, * beth be tasen ni heb fedru gneud dim ond canu 
adownsio, a siarad Sasneg, mi fase'n fyd go dlawd* 
ar ein gwyr ni, ac arnom ninau iV calyn nhw, cyn 
hyn, 'rwy'n siwr ; pVr werth ýdi medru downsio a 
siarad Sasneg i fyn'd trwy'r byd yma, mi leiciwn 
wbod. NVn i ddim sut na bydden gẅilydd gan dad 
I a mam yr eneth yna o4 hachos hi — ^tase hi'n eneth i 
mi, ni chawse fawr o ganu piana, a phethe feily, yr 
wy'n siwr, mi faswn yn gneud iddi" neud rhwbeth 
amgenach na hyny am ei thamed.' * Yr ydych yn 
rhy galed ar Mary Evans,' ebe un o fèrched y tŷ (yr 
hon oedd yn perthyn iV dosbarth yn yr Ysgol Sab- 
bothol, a chanddi feddwl uchel äm'ei hathrawes), 
'mae hì yn medrugneudgẅaith tŷcysta^la'r unohonom 
ni, ac y mae hi yn arfer gweithio llawer hefyd. * Y hi'n 
gweithio!' ebe'r fam,*na, ni wyr y dwyl'ò gwnion rheini 
fewrbe ydi gweithio, ne mi fase golwg arall arnyn nh w. 
Ac a ddaru i chi sylẅi,' hi chwanegai,,*mi fydd my lady 
|yn gwisgo menig am ei dwylo bob amsèr — mi fydd yn 
Igwilydd gen i drosti hi.' * ^Does bosifb,' ebe un arall, 
*Mari Ifan yn gwisgo menîj^ ! Glowoçld neb erioed ara 
y fath bethr * Y mae o'n ddigon gwir,* à'tebai^ llall,* ni 
Welis i 'rioed moni allàn o'r x^ heb feníg am ei dwylo, 
'rydw i Wedi dal digon o sylw ár y pettí.' * A dene beth 
arall/ ebe un ârall o V ỳaríy^ * mae hi'ti carioV peth 
hwn w sy gen y bòbol fáwr yma uwch 'ii pene pan fÿdd 
hi yn glawio tìefyd, tÿdw i dditu yn co'fio ^rwan be mae 
nhwyn 'ialwfo.' * 0,mi wn,'ebyilall,^hym — hym — , 
öii ddeyda i chi ninion; tÿdw ine ddim yh cofio'r mun- 
yd yma— O, ie, ŵ^ŵ— dyna îo.' ' Wel, wel, yr oedd 
yreneth wedi myn^ es tálẁm twtìti-bob peth o falch- 

DigitizedbyL300gle 



132 Bywyd Hen DeiUtor. 

der/ ebe gwraig y tŷ lle yr oeddynt wedi ymgynull, 
a 'doedd ryfedd iddi hi fyn'd i'r pen oV diwedd/ 

* Wel, mewu difri/ ebe un ohonynt, 'onid y w *n beth 
rhyfedd eu bod nhw'n diodde un fel ene yn y capel ? 
Mae*n gwilydd iddyn nhw, mi ddylsen fod wedi*i thori 
hi allan es talwm. Mae'n rhyfedd gen i fod hen wr y 
Ty Celyn yn neiUduol yn diodde'r fath beth/ Hen wr 
y Ty Celyn oedd y would-be blaenor hwnw a fuasai yn 
dal her â hen wr yr Hafod Uchaf, y noson yr aethai 
efe gyntaf iV gyfeillach. * Mi a glywais,^ ebe un o'r 
gwragedd, 'bod yr hen wr yn penderfynu rhoi ei 
hachos hi o flaen y seiat y tro nesaf. Mae*n hen bryd 
iddo ef ne rywun ohonyn nhw wneud hyny.' A 
hyn y cytunasant oll, a therfynodd y cyfarfod. 

. A gwir a ddy wedodd y wraig ; yr oedd hen wr y Ty 
Celyn er*s dyddiau a*i fryd ar dd wyn achos Miss Evans 
o flaen y seiat ; a phan ddaeth y cyfleusdra, cododd ar 
ei draed, carthodd ei wddf, a gwnaeth araeth fawr a 
chref wrth ddwyn y pwnc ger bron. Cwynai'n drwm 
fod y ddysgyblaeth wedi ei llwyr esgeuluso a4 gollwng 
dan draed yn yr eglwys hono — bod y byd yn cablu o'r 
achos, a chrefydd yn cael ei gwaradwyddo,&c. Gofyn- 
odd un oV brodyr, * at beth neu bwy yr oedd yn cyf- 
eirio. Os oedd ganddo ry wbeth neu ry wun neiUduol 
mewn golwg, am iddo fynegi yn onest, yu lle taflu aw- 
grymiadau felly.' * Oni wyddoch chi i gyd cystal aj 
minau,'ebefe,* dyna ferchyrHafodGanol,rwan, mae'n 
gwilydd i ni na base sylw wedi'i wneud o'i hachos hi es 
talwm cyn hyn.' * Wel, beth am dani hi V meddai 
yntau. * Ond ydi'i hanes hi a mab y Plas yn hysbyí 
trwy V wlad yma ; a dynaV ddau wedi rhedeg i ffẁrdd 
hefo'u gilydd, na wyr neb i b'le, nac i ba beth, ond " 
ddim da, mae'n deb^g.' * Gwell i chwi gymVyd gofî 
beth ddwedoch chwi,' ebeV cyfaiU,* rhag i chi gael eicl 
dwyn o flaen eich gwell. Nid gwir yw eu bod we 
rhedeg ymaith gyda'u gilydd.' *Yr oedd digon 
bethau eraill yn galw am ddysgyblaeth arni er's llaw( 
o amser,' ebe yr hen wr. * Beth y w y rheini ?' gofyn 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen Deiliwr. 183 

tad Miss Evans, wedi cyflfroierbyn hyn. * Wel,Tomos,' 
ebe y Uall, * wnewch chwi ateb 'chydig gwestiwnau i 
mi ? dyna un : Ai ni fydd hi ddim yn arfer gwisgo 
menig am 4 dwylo, a chario umhrello uwch ei phen, a 
dwad yma iV capel felly V Dealled y darllenwyr bod 
gwisgo menig,a chsinoumbrella yn bechodau gwaedd- 
fawr ac ysgeler, yn ngolwg hen bobl y dyddiau hyny. 
'Bydd, hi tydd yn gwneud hyny,* ebe Tomas Evans, 
* ond ni ddeallais i erioed, fod dim yn y Beibl yn erbyn 
gwisgo menig, a chario umhrella ar wlaw.* * Toedd 
dim fath beth a menig ac umhrellos yn y byd yn amser 
y Beibl,* meddai yntau, * onte mi fase ynddofoddeyd 
yn 'u herbyn nhw, 'rwyn siwr — ^beth bynag am hyny, 
mae o'n deyd digon y n erbyn balchder ,a beth ydi menig 
ac umhrello ond balchder o V fath waetha ? I weithio 
gnaed dwylo, nid i wisgo menig a chario umhrellos.^ 
'Mi garwn i wybod gen ti, hyn Vwan,' ebai hen 
wr yr Hafod Uchaf wrtho — * Bwrw di fod oen i un o 
nefed i wedi marw, a mod ine 'n myn'd trost y 
g^^rych i gae cymydog, ac yn cymryd oen un o'i 
ddefed o, acyn i roid o at fam yr oen marw i'w fagu. 
Prun fwya pechod fydde hyny, a bwrw mod i'n 
myn'd iV siop, ac yn prynu par o fenig o groen oen, 
acyn talu am danyn nhw, ac yn u gwisgo nhw?* 
Trawodd y cwestiwn yr hen ddysgyblwr â mudan- 
dod, a'r hoU gymdeithas â dychryn. Dirgelwch y 
cwestiwn oedd, bod y dysgyblwr, wedi cael y gair 
ddarfod iddo chwareu rhyw dric felly ryw dro. Ter- 
fynodd y cyfarfod aV dysgyblu aV cwbl ar hyny. 



Penod XXXIII. 

Yr oedd yr argrafîìad cyntaf o'r cyfieithiad Cymraeg 
' Daith y Pererin,* gan John Bunyan, wedi ei 
gyhoeddi tuag amser yr helyntion a goíFeir genyf : 
a mawr y darllen oedd arno, aV hyfrydwch a geid 
ynddo gan grefyddwyr yn mhob man. Cyflfelybent y 
naill y Uall i un neu arall oV cymeriadau a ddisgrir*' 



134 Bywyd Bm peilijor. 

yn y llyfr: yr o«id gan bob eglwys ei Chrtstion, ei 
Ffyddlon^ ei Goheithiol^ ei Deddfol^ ei Bydolddoethyn^ 
&c. Yr oedd gan yr eglwys yr ydym yn awr ar ei 
hanes y cymeriadau hyny yn perthyn iddi ; a chan eu 
bod oll wedi myned i ffordd yr holl ddaear, ni fydd o 
un niwed i ni roddi eu henwau. Gelwid Thomas 
Evans (tad MissEvans) yn Gristion; WmffreEdward, 
oV Fron, yn Ffyddlon; Dafydd Tomos, y Rhiw, yn 
Gobeithiol; a*r hen frawd o'r Tŷ Celyn yn Deddfol; 
a Harri Dafydd^ Cwmbere, yn Bydolddoethyn. Yr 
oeddynt oU yn henafgwyr ; a gwyr îeuainc yr eglwys 
addodasentyr enwau arnynt, yn ol fel y barnentfod 
y naiU aV llall yn dwyn cyffelybrwydd iV nodweddau 
hyny yn * Nhaitìh y Pererin/ 

Aeth nifer oV. gwyr ieuainc at eu gilydd ar ol y 
society y rhoddais hanes am dani yn y benod ddi- 
weddaf, i gynal committee bach ar y mater : a daeth- 
ant iV penderfyniad o gael barn bersonol pob un oV 
hynafgwyr ar y pwnc. Aeth tri neu bedwar ohon- 
ynt ar ol Mr. Bydolddoethyn y noson hono ; goddi- 
weddasant ef ar y ffordd, a gofynasant iddo beth oedd 
ei feddwl ef am achos Miss Évans. * Fy meddwl i 
ydi,' ebe ef, * nad ydi hi ddim mor wirion ag y gnai 
hi wrthod pfiodi. gwr byneddig fel Mn Wattin, os 
bydde fo mor wirion a chynig iddi.' * A ydych yn 
meddwl mai tro gwirion ynddo fo fyddai ei phriodi 
hi ? ' * le, tro na wnaethwn i byth mono fo taswn 
i yn 'i sefyllfa fo.* * Paham hyny V * Wel pa'm 
hyny ? Ond anj y galle un fel y fo gael gwraig yn 
werth 'i miloedd, tae o'n ceisio ; a ffwl ydiV dyn a 
briode lodes dlawd, mewn cymhariaeth, pan alle o 
gael aeres stad fawr yn wraig. 'Does gen i ddim yn 
erbyn yr eneth, mae hi'n burion oV peth ydi hi, mae 
hi'n perthyn i mi o bell, o ran hyny.' * Wel, yr ydych 
yn meddwl y gnae hi dro call i'w briodi o, ynte ?' 
* Wel, debig iawn' ; ond ydi'n hawdd i chi wel'd hyny 
tae ddim yn y'ch pene chi, mi fydde'n ffolach na fFolog 
tae hi'n gwrthod, — ond ni neith Mari mo hyny mi 
gwranta hi, os ceith hi'r cynig, mae gormod yn ei 



Bywyd Ben Deiliwr. 135 

phen i neud tro felly/ * Ond beth feddyliwch chwi 
am ei chrefydd hi pe bai hyny yn digwydd bod ?' 
'Ei chrefydd hi ! Twt, nonsens, ydach chi^n meddwl 
fod crefydd yn erbyn i ddyn ddal gafel ar fantes fel 
ene, os daw hi yn ^i ffordd o ? Mae crefydd yn dysgu 
d'ledswydd pob un i fod yn gall i ofalu am 'i am- 
gylchiade gore fyth gallo fo wrth fy n*d tr w -r byd yma.' 
' Ydy w, ar iwybyr cyfreithlon/ * Llwybyr cyfreithlon 
yn wir ! Be fydde^n annghyfreithlon i'r eneth ene 
briodi'r gwr byneddig, os ceith hi gyntho fo ?' * Wel, 
ni byddai dim yn. annghyfreithlon iddi yn ngolwg 
cyfraith y wlad, ond beth fyddai iddi sy*n proffesu 
crtfydd i briodi dyn ieuanc dibroflíes a digrefydd fel 
Mr. Watkin, yn ngwyneb cyfraith y Beibil sy*n beth 
aralL' * Tydi cyfreth y Beibil ddim yn erbyn y fath 
beth, neu mae cyfreth y Beibil yn groes i gyfreth 
rheswm. Am dana i, mi gymra i afel ar bob cyfleus- 
dra ga i, i wneud y gore alla i o'r byd yma, tros 
bothw i yntho fo : fydd hi ddim gwaeth arna i ar ol 
i mi fyn'd ohono fo, ar y cownt hwnw, goelia i.^ 

* O helaethrwydd ei galon,' yr oedd yr hen greadur 
yn llefaru, canys megis y llefarai y gweithredai. Nid 
ài byth i un man — i ffair na marchnad, na chyfarfod 
crefyddol, gartref nac oddicartref, nad oedd yn gwylio 
am gyfle i wneud bargen dda. Yr oedd felly wedi 
casglu cryn swm o arian. Pe digwyddai fod angen 
rhy w swm o arian ar ryw gymydog, ac i Hari wybod 
hyny, âi ato i gynyg cymwynas iddo, trwy brynu 
anifail neu ry wbeth ganddo, gan gymeryd mantais ar 
angen y truan iV wasgu yn y pres, a*i brynu am 
lawer llai na'i wir werth ; ond er mẅyn gwneud y 
cwbl bob amser. 'le, y mae yn iawn yn wir,* ebe un 
oV bechgyn, i bob un wneud y gore allo fo oV byd 
yma, fel y dywedwch chwi; ond iddo ofalu- am fod 
yn deg a chyfiawn.* * ^Does dim yn fwy teg a chyfiawn, 
goelia i,' atebai'r Bydolddoethyn^ * nag i ddyn wneud 
y fargen ore fyth fedro fo dan bob amgylchiad, wrth 
briodi a phrynu a gwerthu.' *Bwrier/ ebeV Uall, 

DigitizedbyL300gle 



136 Bywyd Ilen Deiliwr. ' 

I 

* íoà gofynwr yn bwgwth rhedeg arna i os na thalwn 
i swin dyledus iddo ar ryw ddiwrnod penodol, a 
minau heb fodd i'w gyfarfod o, a mod i yn fy nghyf- 
yngder yn dyfod atoch chwi i gynyg gwerthu buwch 
neu geíTyl i chwi, am beth llai na*i wir werth, er 
mwyn cyfarfod â 'ngofynwr, am na chawn amser i 
wneud y goreu a allwn ohono, gan fod yr amgylch- 
iadau yn gwasgu ; a chwithau yn gwrthod oni chaech 
ef am lawer Uai na'i werth, beth y cyfrifwch chwi 
beth felly?* * Mi cyfrifwn hi 'n eitha teg i ti gadw'r 
anifail, os na bydde ti'n foddlon i mhris i, ac i minau 
gadw f arian/ * Usuriaeth ac ocraeth y geilw y 
Beibl beth fel yna,' meddai'r bachgen. * Surieth ac 
o::reth, ne beth bynag y gelwir o, mae o'n beth digon 
teg a chyfiawn wrth bob rheswm,' meddai Harri. 

' Yr ydych wedi myn'd oddiwrth y pwnc,' ebe un 
o'r bechgyn eraiU, 'son yr oeddym am achos Mary 
Evans: — pa un a fyddai'n iawn iddi hi sy'n proffesu 
crefydd briodi dyn digrefydd, fel Mr. Watkin, dyna 
oedd y pwnc' ' 'Rydw i wedi setlo'r pwnc hwnw 
o'r blaen,' ebe Harri, *mae synwyr pob dyn yn deyd 
bydde'n ffol ac yn bechadurus ynthi wrthod y fath 
fantes.' *Ond bwriwch fod addewid priodas rhyngddi 
â rhywun arall,' atebai'r bachgen, *a fyddai 'n iawn 
iddi dori'r addewid hono, er mwyn y fantes?' * Bydde, 
ta^e hi wedi addo ganwaith, a bwrw 'i bód hi'n cael 
cynig ar well match^ ebe Harri ; ac ychwanegai, * Yr 
oedd hen wr y Ty Celyn yn siarad fel ffwl heno. 
Ond 'roeddwn inau'n gwel'd rhywbeth yn y pethe 
oedd o'n ddeyd am wisgo menig, a chario umbrello 
hefyd — rhoi siampal ddrwg i hogie a hogenod yr 
ardal yma ydi peth felly: mi fydd ar bob hogyn a 
hogen eisio menig ac umhrello bellach, gewch chi 
wel'd ; balchder a gwastraff ydi peth felly. Mi roiswn 
inau fy Uais trost droi Mari Ifan o'r seiat am neud 
peth felly/ ac felly terfynodd yr ymddyddan. 
. * Doethineb y byd hwn ydyw crefydd Harri i 
gyd,' sylwai un o'r bechgyn wedi iddynt ymadael àg 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen Deiliwr, 137 

ef. * Onid iawn y gelwir ei enw ef, Bydolddoethyn^ 
meddai un arall. * Y mae Harri yn fwy bydol na*r byd 
ei hun,' meddai y trydydd — * O r byd y mae efe, am 
y byd y mae'n Uefaru, ac yn y byd y mae ei galon.' 
Yr oedd crefydd Harri yn codi ac yn gostwng 
gyda*r byd; bob amser os cai gynhauaf da, a phrisiau 
da ai yd ac anifeiliaid, byddai yn wresog iawn gyda'i 
grefydd. Ar y tymhorau hyny, fe ganai â*i hoU egni, 
a'i law ar lechwedd ei ben, yn y cyfarfodydd crefyddol. 
Ni ddeuai yn agos i gyfarfod diolchgarwch am gyn- 
hauaf, pan na chaffai gynhauaf wrth ei fodd. Pan 
fyddai prisiau moch a defaid ac anifeiliaid eraill yn 
isel, byddai yntau dros ei ben yn ei stranhs, Anaml 
iawn y gwelid ef yn y capel mewn un cyfarfod, ac ni 
cheid na chân na cheiniog ganddo, ond edrychai mor 
surllyd a bwch. Cafodd adnewyddiad go hynod ar ei 
grefydd ar ol hir ddiry wiad felly un tro. Yr oedd wedi 
bod yn amser go galed ar íFarmwyr er's cryn dymhor, 
a Harri yn methu gwneud bargen mewn dim. Yr 
adeg hono, aeth i ffair anifeiliaid oedd i fod yn y dref 
gyfagos un diwrnod, ac ar y ffordd, goddiweddodd wr 
oedd yn myned a phedwar neu bump o fustych i'w 
gwerthu. Aeth yn ymddyddan rhyngddynt â'u gil- 
ydd ar galedi yr amser. Areithiodd Harri'n ddoniol 
ar y pwnc hwnw. Gofynodd yn y man, beth oedd 
y gwr yn feddwl gael am y bustych. * Hyn a 
hyn, fel aV fel,* ebaiV gwr. *Druan ohonoch,^ ebe 
Harri, *y mae amser y pris yna wedi myned heibio, 
ni weíwch chwi mo hono fo heddyw, beth bynag, os 
gwelwch chi o by th. Mi*ch cynghorwn i chi i gadw'r 
bustych am dipyn eto, i edrych be ddaw.' *Dyna 
fuaswn i'n wneud,* ebeV gwr, * pe buasai gen i fodd ; 
rhaid i mi gwerthu nhw heddyw am hyny gaf fi.' 
Daliodd Harri ar y gair, a chynygiodd ar y bustych 
yn y man, ac wedi taeru am y pris — cytunwyd. 
Aethant yn mlaen iV dref, talwyd am y bustych. 
DeaUwyd erbyn myned iV ffair, bod amryw brynwyr 
o Loegr wedi dyfod iV ffair, a chryn ofyn am fustych, 
a chodiad yn y pris. Gwerthodd Harr^hj^c^iẂefn 



138 Bywyd Hen Deiltior, 

a gwnaeth ddeg neu ddeuddeg punt o òro^í arnynt. 
Yr oedd cyfarfod crefyddol yn y capel y noson hono ; 
aeth Harri iddo yn Uawn by wyd a gwres. Nid oedd 
diwedd ar eî ganu, dyblai a threblai bob odl, ac am- 
bell i *0 diolch' yn gymysg aV gân. Yr oedd pawb 
wedi synu, ac aml un yn dweyd ynddo'i hunan, 
* Wel, y mae Harri wedi gwneud bargen dda yn y 
fSiir heddyw, yn sicr ddigon,* ac felly yr oedd, fel y 
dangoswyd. Druan oedd Harri. 



Penod XXXIV. 



HwYRACH y dylwn grybwyll bod i Harri, Cwmbere^ 
frawd arall yn hollol oV un ysbryd bydgarol ag ef, 
yn yr eglwys hono ; ond yr oedd bydol ddoethineb 
hwnw yn gwisgo fîurf wahanol. *Sion y byd a'i 
bethau,' y gelwid ef . Nid oedd Harri byth yn ceisio 
cyfrwys gelu ei fydolrwydd ef, fel y gwelsom ; ond 
^n* oedd Sion am ei guddio oV golwg am ei fywyd. 
Crepa bychan, gwyneblwyd, llygadfain, oedd Sion, 
â llais gwanaidd, cwynfanus — tra gwahanol i Harri, 
yr hwn oedd yn balff o dd^m cadarngryf, eon, a garw 
yr olwg arno, â llais cryf a chras. * Gyda'ch cened,'' 
a *Begio'ch pardwn/ oedd moeseiriau cyffredin Sion^ 
yn ei ymddyddanion ; ond ni ofynai Harry genad na 
phardwn undyn byth. 

Yr achos i Sion gael yr enw * Sion y byd a'i bethau/ 
oedd ei fynych arferiad oV ymadrodd yn y gyfeillach 
grefyddol, ac yn ei ymddyddanion. Dywedai yn aml 
iawn ei fod yn ofni fod y byd a4 bethau yn cael gor- 
raod o'i sylw ; nid am ei fod yn caruV byd a'i bethau 
chwaith, pell iawn oedd ef oddiwrth hyny ; nid oedd 
ef yn gofalu dim am y byd a'i bethau o ran hyny , 

Aeáj ddaear ffordd jr elo, 
Aed i'r sawl a'i caro hi, 

o'î ran ef ; os cai ef ddigon i dalu ei ffordd trwy V 
byd, dyna'r cwbl a geisiai ac a ddymunai ohono. 
Byddai arno ofn yn aml i fethu çy|^;ŵ^(^i(Gfynwyr^ 



Bywyd íhn Däliwr. 13» 

a gwneud cyfiawnder â phawb, a thynu'gwarth ar yr 
achos mawr drwy hyny ; a dyna yn unig oedd yn 
peri iddo bryderu yn nghylch y * byd a4 bethau.* 

Yr oedd Sion yn enwog fel gweddiwr am ledaeniad 
a llwyddiant yr efengyl yn gartrefol a thramor ; ond 
pan eid ato i ofyn cymhorth at unrhyw achos, gar.tref 
neu oddicartref, nid allai efe roddi dim — ni buasai 
dim yn fwy dymunol ganddo na chyfranu at achosion 
crefyddol pe buasai y moddion ganddo, ond yr oedd 
eisiau bod yn gyfiawn cyn bod yn haelionus. Yr 
oedd ganddo galon a dymuniad mor hael ag undyn 
ar y ddaear, yr oedd yn sicr o hyny, ond fod y 
moddion yn eisiau, Yr oedd ambell i adeg ar Harri 
pan y cyfranai at ryw achos da, y tu hwnt i ddis- 
gwyliadau pawb, ond nid oedd y fath adeg byth ar 
Sion ; ac felly, yr oedd ambell i eithriad yn mydol- 
rwydd ysbryd y cyntaf, ond bydolrwydd oedd ddeddf 
ddieithriad ysbryd yr olaf . 

Yr oedd Sion wedi crafu mwy oW * byd a'i bethau * 
i'w feddiant na Harri, ac yr oedd ei frodyr crefyddol 
a'i gymydogion yn gwybod hyny ; ac felly, oW ddau, 
gwell oedd gan bawb Harri na Sion. Pan ofynodd y 
gwyr ieuainc i Sion beth oedd ei feddwl ef ar achos 
Miss Eyans, ei ateb oedd, *Os prioda hi y gwr bon- 
eddig yna, mae^n amlwg i mi mai er mwyn y byd a4 
bethau y gwna hi hyny ; a ni welais i ond aflwydd o 
briodasau felly erioed, ni wnaethwn i byth mo hyny 
beth bynag.' Pan ddywedent wrtho beth a ddywed- 
asai Harri ar y cwestiwn, *Ie, ie,' eb efej gydag 
ochenaid, ar y byd a4 bethau y maeholl galon Harri, 
druan.' * A ydych chwi yn meddwl y dylid ei diar- 
ddel hi os prioda hi Mr. Watkin?* gofynai un ohon- 
ynt. *Na wn i*n siwr,' ebe Sion, *ond mi wn hyn, 
mi ddois i allan oV byd am nad oeddwn i*n caruV 
byd a*r pethau sydd yn y byd ; a mi feddyliwn i y 
byddai'n well i^r rhai sy*n ei garu o aros ynddo fo ; 
aT rhai sy wedi d^od i fèwn i*r eglwys felly, fyn'd yn 
eu hol ato fo. Mi fydda i'n cael y mhrofiad yn cyt- 
ano âV hen benill hwnw, " Gadawn y byd ^&ÿ^y 



140 Bywyd Hen Deiliwr. 

byd y cawsom wae." Roddech chwi'ch Uais tros ei 
thori hi allan, pe dygid ei hachos hi o flaen yr eglwys 
— hyny yw, os prioda hi Mr. Watkin ?* gofynai un 
o'r bechgyn. * Na wn i*n siwr,' ebe Sion, * mi cyng- 
horwn hi i fyn'd allan o honi4 hun, 'rwy'n meddwl, 
gan y byddai ei gwaith yn priodi Mr. Watkin yn 
profì ei bod hi'n caru'r byd a^i bethau yn fwy nag y 
mae hi yn caru crefydd a4 phethau.' 

Beth debygech chwi, ddarllenwyr, a wnaethai dyn- 
ion fel Harri a Sion yn awr pe buasent yn fyw, a 
chanddynt bleidlais Vw rhoddi mewn etholiad ? Y 
mae yn bur hawdd i chwi ddyfalu ; bargeinio am ei 
bleidlais, ei gwerthu Vt uchaf ei geiniog, os cawsai 
gynyg a chyfleusdra, wnaethai Harri, heb ymofyn 
dim er mwyn cydwybod, a thaeru dros g^^reithlondeb 
y weithred ar ol darfod. Yr un peth yn union a 
wnaethai Sion yntau, ond nid yn yr un dull. luddew 
yn y dirgel, a fuasai Sion. Daliasai ar ei gefn am y 
pris uchaf am ei bleidlais hyd yr eithaf, ond cymer- 
asai y gofal mwyaf i gadw y peth yn guddiedig oddi- 
wrth bawb ; mewn gair, gwnaethai y ddau ^n* un 
peth, bob un yn ei flfordd ei hun, ag a wnaeth lluaws 
yn Nghymru wedi hyny, sef gwneud aberth o'u cyd- 
wybodau a'r egwyddorion a broffesent rhag ofn colli 
rhywfudd neufantaisa dybient fyddai mewn peryglpe 
pleidleisient yn unol â*u proffes ; gwell ganddynt frad- 
ychu ac aberthu cydwybod, druan, na pheryglu un- 
rhy w fantais fydol. Dy wedir i mi fod cryn luaws o ael- 
odau a swyddogion eglwysig perthynol Vt naill enwad 
aV llall o Ymneillduwyr yn yDywysogaeth,oV brodyr 
hyn i Sion a Harri. Carwn allu gwthio fy nodwydd at 
y crai i V cydwybodau, os oes y fath beth a chydwybod 
yn y fath ddynion a allant wneud y fath beth. 



Penod XXXV. 

Ar ol i'r gwyr ieuainc fod gyda'r ddau fydolddyn, 
'Harri lygad y fargen,' a 'Sion ^^,^'i bethau,' 



Bytcyd Hen Deiliwr, 141 

chwedl hwythau, aethant un noson at Ffyddlon a 

Gobeithiol hwythau i ofyn eu meddyliau ar achos 

Miss Evans. Teimlo yn bur ofnus a gofidus yn yr 

achos yr oedd Ffyddlon, ond yr oedd Gobeithiol yn 

bur galonog, Ofnai y cyntaf bod yr eneth wedi 

dyrysu am byth, a chwynai y goUed fawr oedd am 

dani yn yr Ysgol Sabbothol, ac yn yr Eglwys ; ond 

hyderai y llall bethau gwell am dani. Yr oedd gan 

Gobeithiol adnodau, rhai oV Beibl a rhai o*i wneu- 

thuriad ei hun, a ddefnyddid ganddo ar bob achos 

anmheus oV fath, megis — * Y mae cariad yn gobeithio 

pob dim.' *Na fernwch ddim cyn yramser.* 'Amser 

a ddengys.' *Gobçithiwch y goreu, nes bo raid ì 

chwi gredu y gwaethaf.' * Peidiwch a dweyd wrth 

neb eich bod yn myn^d i farw, nes y bo chwi wedi 

marw,* aV cyífelyb. 'Mi ddaw'r eneth allan o'r brofed- 

igaeth gan iached aV gneuen, gewch chwi wel'd,' eb 

efe. * Amen,' meddai Ffyddlon, * ond ofni'r gwaethaf 

yr wyf fi.* 'Dyna^r gwahaniaeth sy rhyngoch chwi 

a finau, frawd,* eb y llall, * yr ydych chwi yn edrych 

ar yr ochr dywyll i'r cwmwl yn wastad a minau ar 

yr ochr oleu. **Ni wel neb y goleuni disglaer sydd 

yn y cymylau, ond myned y maeV gwynt a'u puro 

hwynt,** medd un o gyfeillion Job. Mae goleuni dis- 

glaer yn y cwmwl du yma yn siwr i ti, frawd, a mi 

ddaw awel o wynt iV chwalu fo ac i'w buro fo cyn 

hir, gei di werd.' 

* A oes neb ohonoch yn cly wed dim am yr eneth^ 
p*le mae hi?' gofynai Ffyddlon, *y mae'n rhyfedd 
gen i os nad yw ei chyfeiÚesau, merched yr Hafod, 
yn clywed oddiwrthi.* * Os ydynt, y maent yn cadw 
y cwbl iddynt eu hunain mor ddyogel ag y mae 
angau yn cadw ei gyfrinach,' ebe un o'r bechgyn^ 
'a Bob yr un modd ; y mae o yn cymeryd arno, beth 
bynag, na wyr o ddim yn y byd o i hanes hi.' 

Gellir yn hawdd ddeall fel yr oedd amgylchiad oV 
fatli yn creu y fath ddyddordeb, ac yn peri y fath 
siarad am dano, mewn ardal annghysbell a neilldu-^ 

DigitodbyLaOOgle 



142 Bÿtoyd Hen DeiUwr. 

cdig fel y fro hono. Nid oedd na chyhoeddîad misol 
Tia newyddiadur yn ymweled âV fangre ; Beibl Peter 
WiUiams, ac Almanac Sion Robert o Gaergybi, oedd 
yn gwneud i fynu lyfrgellau crefyddwyr yno, gan 
mwyaf. Yr oedd y bobl yno yn bobl lonydd a diofal, 
heb fawr o negesau rhyngddynt âV byd o*u hamgylch, 
amgen cyfnewid nwyddau yn y flFeiriau aV marchnad- 
oedd cylchynol. Ymdrechai pob un elai i fiair neu 
farchnad gasglu cydaid o newyddion iV dwyn adref 
iV deulu a'i gymydogion, drwy holi pob un a g)^ar- 
fyddai âg ef o ardalo^d eraiU, * Pa newydd sy acw ?* 
Ýr oedd Miss Evans, gan hyny, gallech feddwl, yn 
cynhyrchu rhyw ddyddordeb rhyfedd mewn ardal 
felly. Dychymygid a thaenid pob math o chwedlau 
am dani ; un oedd ei bod wedi agor ysgol yn Nghaer- 
Ueon ; un arall, ei bod wedi marw ; ac un arall, yr 
hon a gredid yn fwyaf cyflfredinol, ei bod wedi priodi 
â Mr. Watkin, a bod y ddau wedi myned ar daith i*r 
gwledydd pell^ fel y dywedid. Yn y cyfwng hwn, 
daeth gwr ieuanc, mab i amaethwr yn y gymydog- 
aeth, yr hwn oedd yn gwasanaethu gyda masnachwr 
yn Nghaer, adref ar ymweliad â'i deulu. Cyrchai y 
cymydogion ato i holi a wyddai ddim o hanes Mary 
Evans, yr hon y tybid ei bod yn y ddinas hono ; ond 
ûi chlywsai hwnw air o son am y stori nes y daethai 
^dref. Yr oedd Robin y Glep yn awyddus i adrodd 

Ír holl chwedlau a glywsai ac a ddyfeisiasai am Miss 
ívans wrtho. Yr oedd y gnofa wyllt yn mol Robin 
am gael gafael ar ryw chweídl newydd i fod yn siocà- 
in-trade iddo. Yr oedd y bachgen yntau yn dipyn o 
wàg, a thybiai y gallasai wneud fun o Robin. Un 
tro pan alwodd Robin gydag ef, cymerai bapyr ne- 
wydd yn ei law, yr hwn, meddai, a dderbyniasai o 
Gaer y dydd o*r blaen. * Wel, y mae gen i newydd 
am Mary £vans i chwi heddyw.' * Oes yn wir ! oes 
yn wir ! Bendith a^ch c'lyno chi, gadewch i ni gael 
Q beth bynag,' ebe Robin gan rwbio4 ddwylaw. 
*JHwyrach mai gwell fyddai cymeryd yn ddystaw ar. 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen JDeiliujr. 143 

y mater, nes clywer yn mhellach/ meddaî'r bachgen: 
* 0, na'n wir, deydwch o, beth bynag, sonia i air 
wrth neb am dano fo/ *Wel, waeth gen i mor 
llawer,' ebeV llall, gan ei fod o wedi ei gyhoeddi yn 
y papur newydd, 'dall fod dim drwg am ei ddweyd 
o.* * Siwr iawn, siwr iawn,' ebe Robin, 

Yna cymerodd y bachgen arno ddarllen yr hysbys- 
iad am briodas Mr. Watkin a Miss Evans allan o'r 
papur. * Nid wyf fi yn deali gair o Saesneg,' meddai 
Robin, *a fyddwch cystal a'i roid o yn Gymraeg?* 
^ Wel sylwedd y peth ydyw hyn : — Priodwyd ar y 
dydd a'r dydd , y n Eglwys St . Alexander Coppersmith , 
gan y Parch. Demetrius Silversmith, rector y lle, E. 

I Watkin, Esq, o , a Miss Mary Evans, oV un 

I ardal.' Cododd Robin ei ddywlaw, mewn syndod. 

I * Wel, rhaid i fod o'n wir, gan i f od o mewn preint,' 

i meddai, * ni chredis i ddim tan heddyw y base Mr. 

' Watkin yn ei çhriodi hi ; ond waeth tewi bellach. 

'Newch chi roi r papur yna i mi?' gofynai. * O, na,' 

meddaiV bachgen, * y mae arnaf ei eisiau.' * Rhowch 

i fenthyg o am ddiwrnod neu ddau ynte.* * Na, yr 

; wyf yn myned yn fy ol y prydnawn heddyw,' oedd yr 

i ateb. *Da chwi, 'sgrifenwch i mi 'rhyn ddaru chi 

! ddarllen,' ymbiliai Robin. * Mi allaf wneud hyny,* 

ebai yntau, ac ysgrifenodd yr hyn y cymerasai arno 

ei ddarllen,adododdef iddo. Dododd y Coppersmtth 

aV Stlversmith^ yn lle y Gof Copr a*r Got Arian, i 

fwrw hug dros lygaid Robin, rhag iddo ddeall mai 

cellwair oedd. Aeth Robin ymaith wedi cael gwledd 

iV enaid tlawd, er nad oedd y stori i gyd wrth ei 

fodd ; ond yr oedd ganddo stori iV thaenu. Pen- 

derfynodd alw gyda'r gweinidogion yn y Plas yn 

gyntaf man. Cyfeiriodd ei gamrau tuag yno, ac 

adroddodd y chwedl wrthynt, gan dynu allan ei 

awdurdod. Cymerodd un oV morwynion y papuryn 

i'w meistres. Deallodd hono y tric, ymddigiodd 

yn aruthr, daeth iV gegin, rhuthrodd ar Robin fel 

arthes, am daenu chwedlau o'r fath hono am ei mab 

DigitizedbyL300gle 



144 Bywyd Hen Deiliwr. 

hi — galwodd ar ei cherbydwr, ac archodd iddo 
horschwipio Robin oV terfynau. Diangodd Robin 
am ei hoedl, aV coachman ar ei ol, gan glecian ei 
chwip arno. Cyrhaeddodd un fflangelliad ar ei war, 
a Robin yn gwaeddi Mwrdwr; a mawr oedd yr 
helynt» y cwn yn cyfarth, yr ieir aV gwyddau yn 
crugleisio am )n- uchaf gan y dychryn a barasai y 
terfysg iddynt, aV gweinidogion ar dori ar eu traws 
gan chwerthin, wrth weled Robin yn ffoi, aV coach- 
tnan yn ei erlid, a gorchfygwyd yr hen wraig fon- 
eddig ei hun gan chwerthin hefyd, yr hon oedd yn 
edrych ar y cwbl trwy ffenestr ei pharlwr. 

Füdd bynag, cafodd Robin ei bapur yn ol ; ac wedi 
dyfod ychydig ato ei hun, aeth o amgylch y gymyd- 
ogaeth iV ddangos, a thaenu y chwedl : ac yr oedd 
yn mron bawb yn coelio^ stori, gan ei bod wedi ei 
chodi o'r papur newydd, fel y credent. Ni wneid un 
sylw o chwedl oV fath mewn un ardal o Gymru yn y 
dyddiau presenol, pan y mae addysg a gwybodaeth 
yn agor ac yn diwyllio meddyliau y bobl. Yr oedd 
y natur ddynol yn yr ardal hono, a llawer o ardaloedd 
eraiU yn y dyddiau hyny, yn ei symledd diniwed, yn 
agored i dderbyn a chredu pob chwedl, yn enwedig 
pob peth y dywedid ei fod wedi ymddangos mewn 
prtnt^ ch wedl h wy thau. Nid oedd dim yn rhy anferth 
ac anhygoel i'w gredu, ei fod gan wired aW pader ^ os 
sicrheid ei fod mewn print Y mae anwybodaeth yn 
elwa bob amser, * a*r ehud a goelia bob gair/ 



Penod XXXVI. 

Y DiWEDE — le, y diweddy ac y mae diwedd i bob peth, 
î bob amcan, a phob stori dan )n- haul, ac felly i'm 
stori inau. 

Yn union wedi'r ffrwgwd yn y Plas, gyda Robin y 
Glep, fel yr adroddais yn y benod diw^daf, coUwyd 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hm JDeiliyfr. 145 

Bob yr Hafod o'r gymdogaeth ; wedi i rai dyddiau 
fyned heibio, wrth weled nad o^d hanes am dano yn 
dychwelyd adref aeth yn si ac yn sibrwd trwy'r fro yn 
ei gylch, ac yr oedd Uawer o wahanol opiniwnau ar y 
mater. I Nerpwl yr aethai, meddai rhai, i ymsefydlu 
yn Gigydd yno ; aethai i fFwrdd o'r wlad i America, 
meddai eraill, oherwydd darfod i Miss £vans ei siomi, 
a disgynai fiFrewyll tafodau yn drwm iawn arni hi oV 
Bchos ; canys yr oedd Bob yn wr ieuanc ag yr oedd 
pawb y n yr ardal yn hofF ohono. Ar ol Miss Eyans i' w 
bhriodi hi yr aethai yn sicr, yn marn eraiU. Yr oedd 
Robin y Glep yn ddigon sicr ei bod hi wedi priodi 
tór. Watfcins, a bod Bob, pan ddeallasai hyny, wedi 
teimlo cymaint, fel y rhoisai derfyn ar ei einioes. Yr 
oedd ef (Robin) wedi clywed fod gwr ieuanc yr un 
fisith a Bob'yn union yn mhob peth yn ol y disgrifiad 
a roid ohono, wedi taflu ei hun oV cwch i*r afon 
rhwng Bagillt a Parkgate, wrth groesi, dranoeth 
wedi V diwrnod y gadawsai Bob gartref, ac nid oedd yr 
anmheuaeth Ueiaf ar feddwl Robin, nad Bob oedd o. 

Un diwrnod, yn nghanol y berw hwn, pwy a 
Rrnaethant eu hymddangosiad ond Bob, a Miss Evans 
{ydag ef, nid yn Miss mwyach, ond yn Mrs. ! 

Mawr oedd y syndod a'r llawenydd a*r siarad trwy 

Ígymdogaeth ar yr achlysur ; ond yr oedd Robin y 
lep, druan, fel wedi ei daro â dychryn a mudandod, 
|r oedd ei hoU ddaroganau wedi profl yn gelwyddog. 
I Nid oedd neb yn fwy Uawen ar yr achlysur dedwydd 
a Huw, fy hen Feistr, ond hen wr yr Hafod, yr oedd 
f yn barod i neidio o orfoledd. Cofleidiai a chusanai ei 
îrch yii nghyfraith danchwerthin ac wyloyr unpryd. 
^r oedd yr hen wraig hithau-yn Uawen ynddi*i hun, 
od nid oedd am ddangos hyny. * Bob,' ebai hi'n 
iychlyd, * rhaid i ti gymeryd gofal am dy wraig, neu 
e'i dwg dy dad hi oddiarnat ti.' * Rhaid i chwithau 
nrmeryd gofal am eich gwr,' ebai Bob. 

Yr oeddwn i a Huw yn digwydd bod yn yr Hafod 
m gweithio y diwrnod dçdwydd hwnw. Ébai Huw 

^^ DigitizedbyL300gle 



146 Bywyd Hm Deiliwr. j 

yn y man, * Mae genyf fi waith sobr iV wneud mewn i 
canlyniad i hyn.' *Beth yw hwnw?' oedd yr ateb. | 

* Dy wedodd Robin wrth^rf dro yn ol y cawswn dori i 
ei ben, os priodai Robert a Miss Evans, byth/ * Tor i 
ei ben o — ^tor ei ben o,' ebeV hen wr, *mi wneist 
waeth gwaith lawer tro.* * Dacw Robin yn myn^d | 
heibio ar y fFordd yna'r mynud yma,' gwaeddai un oV 
merched. Neidiodd Huw oddiar y bwrdd, a chipiai'r 
fwyall oedd dan y drestl, ac allan ag ef, a galwai ar ol 
Robin, ac allan a minau ar ei ledoL * Aros Robin/ 
gwaeddai Huw, * mae arnaf eisiau siarad â thi.' * Be 
sydd arnoch eisiau gen i ?^ gofynai Robin. * Eisiau dy 
ben di,' ebe Huw, *oni ddeydest ti y cawn i dori dy 
ben di, os priodai Bob a Miss Evans?* * Na ddeydes 
i Vioed y fath beth,' ebe Robin, yn ddychrynedig. j 

* Nid yw ddim use i ti wadu,* meddai*r llall, *mae genl 
i wiiness dy gly wed ti*n deyd ; mi ro i ti bum mynud 
i ddweyd dy bader, tra byddwi'n hogi*r fwyall yma.^ 

* Mi gewch chithe^ch crogi,* ebai Robin. * Fy nghrogi 
am dori dy ben di?^ meddai Huw, * pwy nghrogith i ? 
Mi fydda'n debycach o lawer o gael tâl da am y 
gwaith.* Edrychai Huw mor ddigofus a difrifol, fel 
y credai Robin ei fod yn benderfynol o wneud y 
gwaith. * Gna V gore o'r chydig amser sy genyt ti,^ 
eb efe, dan hogi y fwyall. Cymerodd Robin y goes 
ar hyn, a Huw ar ei ol, a minau yn chwerthin. 
Edrychai Robin drach ei gefn weithiau, a gwelai ei 
fod yn enill tir ar Huw, a rhoddai hyny nerth adnew- 
yddol yn ei aelodau. Safodd Huw toc, wedi ei orch- 
fygu gan chwerthin, a gwaeddai ar ol Robin, * Mi ddo 
i ar dy draws di eto ryw ddiwrnod gei di wel*d.' 

Cyn pen ychydig wythnosau wediV pethau hyn, 
dychwelodd Mr. Watkin yntau adref . Sylwai pawb 
fod cyfnewidiad mawr ynddo : yn lleV ysgafnder a'r 
hoewder a'i dynodent bob amser oV blaen, yr oedd 
dwyster a difrifwch yn ei hoU ymddygiad. Yr oedd 
gwir yn y chwedl ddarfod iddo fyned ar ol Miss 
Evans, bu yn daer iawn arni ei briodi; ond wedi 

DigitizedbyL300gle 



Bywyd Hen Deiütor. 147 

gweled nad oedd gobaith iddo Iwyddo, aethai i Lun- 
dain i dreulio amryw wythnosau ; a bu ar ymweliad 
â hen g)rfeillion yn y naiU fan aV Uall, yn treulio . 
peth amser. Yn mhen ychydig ddyddiau wedi ei 
ddychweliad adref, galwodd yn )rr Hafod Ganol i 
ofyn am helynt y teulu. Yr oedd Robert, y gwr 
ieuanc, yn digwydd bod yno gyda'i wraig ar y pryd. 
Ymddygai ef a Miss Evans (gynt) tuag at eu gilydd, 
fel pe na buasai dim neiUduol wedi bod rhyngddynt 
erioed ; ond gwaith lled anhawdd oedd hyny iddynt ; 
a gwaith nad allasai neb dan yr amgylchiadau ei 
wneud ond meddyliau wedi eu dysgyblu a'u coethi 
yn dda gan addysg a boneddigrwydd. Traethai y 
boneddwr ei ddymuniadau goreu am hir oes a 
Uwyddiant iV pâr dedwydd ; ond yr oedd rhyw beth 
yn ei lais ac yn ei lygad yn arwyddo y dymunasaf ei 
fod ef ei hun yn y sefyllfa yr oedd Bob ynddi. 

Wedi'r cyfarchiadau, dywedai yn y man : * Yr oedd 
arnaf eisiau eich gweled, Robert, ar fater obwys i mi, 
ac fe allai i chwithau hefyd. Chwi a wyddoch fod 
yr Hendre Goediog (ffarm ar gyffiniau y Plas) yn 
dyfod yn rhydd, y tenant yn ymadael, ac yr oeddwn 
wedi meddwl am i chwi gael y cynyg c^mtaf arni.' 
* Diolch yn fawr i chwi, syr,' ebe Éob. * Yr oeddwn 
wedi meddwl am ddyfod atoch i ofyn y fîafr, oni bai — 
ie, hym*,* eb efe dan gochi at ei glustiau. Buasai agos 
iddo ollwng y gair allan ; ac felly fuasai, ond fel y 
darfu i amnaid oddiwrth ei wraig ei atal. Deallodd y 
boneddwr beth oedd yn ei feddẁl, ond ni chymerodd 
arno ddim. * Y mae yn dda genyf ,' eb efe, * bod ar fy 
Uaw wneud y gymwynas i chwi ; ond y mae genyf 
beth arall. Y mae fy mam wedi penderfynu myned 
i fyw i Cheltenham ; ac yr wyf finau yn bwriadu 
gadael cartref am rai blynyddau feddichon ar ymdaith 
i'r Aipht a Palestina, ac felly byddwn yn tori i fynu 
ein hestablishment yma. Yr wyf wedi gosod y Plas 
a'r parc i foneddwr o Loegr, ar lease o bum mlynedd ; 
yt oedjdwn i a'm stiward yn methu cyd-dynu yn dda 

DigitodbyLaOOgle 



148 Byìfíyd'Hen JOtiliwr. 

bob amser, rhoddais rybudd iddo i ymadael ; ac os 
<^merwch chwi y Ue, bydd yn dda genyf. Ni wn am 
neb arall y byddai gen)rf cystal ymddiried ynddo/ 
Prin y gallasai'r ddau, Robert a'i wraig, goelio eu 
ciustiau. Daethantigytundeb. Cymerodd JRpbert yr 
Hendre Goediog, ac arolygiaeth yr estate, Bu y ddau 
fy w yn barchus a dedwydd yn Hendré Goediog am 
lawer o flynyddoedd : bu iddynt bump o blant, tri mab 
ac un ferch. Yr oedd Robert fel cymydog ac arolygwr 
yn hynod barchus gan ei gymydogion a4 denantiaid, 
ac yr oedd hithau y-nnododig felly gan bawb. Byddai 
ar y blaenbob amser gyda pho^ achos da, crefyddol a 
dyngarol. Yr òedd bendithio|;^ .y'tìodiqn a'r rhai 
anghenus yn disgyn yn gawodydd ar^i pjiea ; a dis- 
gynai eu ^|g au yn gawodydd i eneinio^i bedd, wedi 
ei chladdiiFÇ mae yr holl genhedlaeth hono agos oU 
wedi myned i fFordd yr holl ddaear. Nid oes yn aros 
ond ychydig iawn, un yma ac unacw, o'mcyfoediori 
i fy hun. Ni bu hen bobl yr Hafod Úchaf byw ond 
ychydig flynyddau ar ol priodas Bob a Miss Evans ; 
bu farw ei thad a*i mham hithau yn fuan ar ei hol. 
Priododd chwiorydd Bob âg amaethwyr parchus oV 
plwyf nesaf atynt, a daethant yn wragedd parchus, 
da eu gair yn y wlad, ac yn famau yn Sion. 

Am fy hen feistr Huw, bu ef by w i oedran teg, a 
bu farw yn Gristion cywir, yn ol pob argoelion. 
Robin y Glep yntau a fu farw. Cyn i Huw dori 
ymaith ei ben, torodd angau ar ei glép, er yr haerai 
Tomos y Gof ei fod ef yn sicr na allasai Robin by th 
ymatal oddiwrth ymlid chwedlau yn y bedd. 

Dychwelodd Mr. .Watkin adref yn mhen y pvim 
mlynedd, ac ymsefydlodd yn hen drigfa ei henafiaid.. 
Ni phricfdodd byth — ^bu farw yn wr canol oed. Yr 
oedd yn foneddwr parchus iawn, ac nid heb arwydd- 
ion ei fód' yn ddyn yn ofni'r Arglwydd. Bu yn 
gyfaill ffyddlon i Robert a4 wraig hyd y diwedd ; ac 
ar hyn dyma finau yn terfynu. 

DigilizedbyG00gle 



yGoogle 



Digiti2ed by LjOOQ IC 




THE BORIIOWER WILL K CHARd» 
AN OmiDUE FEE W THIÌ BOOIC It 
NOT RETURNED TO TNE LIBRAfir ON 
OR 0EFORE THE L«T DATE STAMPED 
BELOW. NON-RECEIPT OF OYERDUE 
NOTICES DOES HOT EXEIiPT THE 
BORROWER FROIÌ OV£R[ 







